Ilẹ Saudi Arabia 
Ilé-isẹ. -Ministiri-. ẹkọ 
giga 
Ilé-ẹkọ giga ti Islam ni 
ilu Madina 
Aaye iwadii-ijinlẹ 
; Ẹka yiyi ọrọ pada lati 
WWW.1U.edu.sa ede kan si omíran 


Awọn origun 


igbagbọ-ododo "Al-limaan. 


Eyi ti a tumọ si Yoruba lati ọwọ: 


Sharafuddeen Gbadebọ Raji 





asoll oasọli KÍJÍ ao 
Mo bẹrẹ ni orukọ Ọlọhun Alaanujulọ Aladipele-ẹsan-rere 

Gbogbo ọpẹ ti Ọlọhun ni i se, ikẹ ati ọla Ọlọhun k'o maa ba ẹni ti 
kò si anabi kan mọ lẹyin rẹ, Anabi wa, Muhammad ọmọ Abdullaah, "ki 
ikẹ ati ọla Ọlọhun o maa ba a' ; lẹyin naa: 

Dajudaju titan imọ Islam ka ni oripa nla nipa sise alaye paapaa 
Islam, ati fifi awọn opo ẹsin naa rinlẹ, ati tita awọn ijọ yii ji. 

Ohun afojusi alapọnle yii si ni ohun ti ilé-ẹkọ giga ti Islam Ini ilu 
Madinal n gbiyanju lati fi rinlẹ gba ọna ipepe, ati ikọnilẹkọ. 
ẹkọ giga yii se se eto, ti o si se ipalẹmọ fun ọpọlọpọ ninu awọn adawọle 
ti imọ, eyi ti o ni itumọ, ninu rẹ si ni awọn iwadii ti o rinlẹ nipa Islam, ati 
awọn ẹwa rẹ, ati titan an ka, nitori ojukokoro rẹ lori atise ipese fun awọn 
ọmọ ijọ Musulumi, pẹlu eyi ti o rinlẹ ju, ti o si lagbara ju ninu awọn ẹkọ 
nipa Islam, ati adisọkan rẹ, ati awọn ofin rẹ. 

Eleyii si ni iwadii nipa k Awọn origun igbagbọ-ododo "Timmaan?". 
ikọ awọn olukọ ni ilé-ẹkọ giga yii, lati kọwe nipa koko ọrọ yii, lẹyin naa 
l'o pa igbimọ imọ-ijinlẹ ni aaye iwadii yii lasẹ pẹlu sise ayẹwo ohun ti 
wọn kọ, ki wọn o si pe ohun ti o din Ininu rẹlJ, ki wọn si gbe e jade pẹlu 
aworan ti o tọ si i, pẹlu gbigbiyanju lati so awọn ohun ayẹwo ti imọ naa 
pọ pẹlu awọn ẹri-ọrọ wọn, Iti wọn waJ ninu Al-Qur'aan, ati Sunna. 
mimu ki awọn ọmọ Musulumi o le ni awọn imọ ẹsin alanfaani, nitori 
eleyii l'o se tumọ rẹ si awọn ede agbaye, ti o si tan an ka, ti o si gbe e wọ 
inu internet. 

A n bẹ Ọlọhun, ti O gbọn-un-gbọn, ti O si ga, pe ki O san ijọba ilẹ 
Saudi Arabia ni ẹsan rere, ati eyi ti o pe ju IÌninuJ rẹ, lori ohun ti o fi n 
sọwọ ninu awọn iyanju nla, nitori atise isẹ sin Islam, ati titan an ka, ati 
sisọ awọn aalà rẹ, ati lori ohun ti ilé-ẹkọ giga yii n ri gba ninu iranlọwọ, 
ati amojuto, lati ọdọ ijọba naa. 

A si n bẹ Ọlọhun -ibukun ati giga ni fun Un- pe ki o jẹ ki iwadii yii 
o sanfaani, ki O si fi wa se kongẹ pẹlu idẹra Rẹ, ati apọnle Rẹ, lati gbe 
awọn ti o sẹku ninu awọn adawọle aaye iwadii yii jade, gẹgẹ bi a ti se n 
bẹ Ẹ -giga ni fun Un- pe ki o fi gbogbo wa se kongẹ lọ sidi ohun ti O 
fẹran, ti O si yọnu si, ki O si se wa Ini ọkanj ninu awọn olupepe lIlọ sidi) 
imọna, ati awọn alaranse Ifunl otitọ. 

Ikẹ ati ọla Ọlọhun, ati oore Rẹ, k'o maa ẹru Rẹ, ati ojisẹ Rẹ, Anabi 
wa, Muhammad, ati awọn ara ile rẹ ati awọn Sahaabe rẹ. 

Aaye Iwadii-Ijinlẹ 


asoll osoll KÚÍ ge 
AWỌN ORIGUN IGBAGBỌ-ODODO 
Awọn ni nini igbagbọ-ododo si Ọlọhun, ati awọn Malaika Rẹ, 
ati awọn tira Rẹ, ati awọn ojisẹ Rẹ, ati ọjọ ikẹyin, ati akọsilẹ -kadara- 
rere rẹ, ati aburu rẹ. 
Ọlọhun -giga ni fun Un- sọ pe: 
.Dyyv 
g Sugbọn oluse-daadaa ni ẹni ti o gba Ọlọhun gbọ, ati ọjọ ikẹyin, ati 


awọn Malaika, ati awọn tira, ati awọn anabi ?? ISuuratul-Baqarah: 1771. 
Ọlọhun t'O ga tun sọ pe: 


alo jy AṢS y asa BU oa JE Ojajir ojoro dis o 


.IYAe ::jAJl a, 1 n NA Go yy 
k Ojisẹ naa gba ohun ti a sọ kalẹ fun un lati ọdọ Oluwa rẹ gbọ, ati 
awọn olugbagbọ-ododo, onikaluku wọn gba Ọlọhun gbọ, ati awọn 
malaika Rẹ, ati awọn tira Rẹ, ati awọn ojisẹ Rẹ, a kò ni i se iyatọ laarin 
ọkan ninu awọn ojisẹ RẸ ? ISuuratul-Baqarah: 2851. 

Ọlọhun t'O ga tun sọ pe: 

J£s:jabajel i jad otale sisÒ JE UJ Ji 

Dajudaju awa sẹda gbogbo nnkan pẹlu ebubu -kadara- o? ISuuratul-Qamar: 


491. 
Anabi "ki ikẹ ati ọla Ọlọhun o maa ba a' si sọ pe: 


ta AJU NSE c,-- yI NIN cAl ja cA2S a cA:S a catu Nu ol OLE) y 


.IE— :lù,Ì .(( o a o n 
k Igbagbo-ododọ ni ki o gba Ọlọhun gbọ, ati awọn Malaika Rẹ, ati 
awọn tira Rẹ, ati awọn ojisẹ Rẹ, ati ọjọ ikẹyin, ati akọsilẹ -kadara-: 
Tere rẹ̀ ati aburu o. IMuslim l'o gbe e jadel. 

Igbagbo-ododo -limaani- ni ọrọ kan lIti a n sọj pẹlu ahọn, ati 
adisọkan, ati sisisẹ pẹlu awọn orike, a maa lekun pẹlu titẹle ti Ọlọhun, 
a si maa dinku pẹlu dida ẹsẹ. 

Ọlọhun t'O ga sọ pe: 


UUJ kol) OUT yẹsle e 3, Aji es al. SA SI adj Ọ pa jii LÉ 
— —id;) .Ò sAAL AY Eyi aiji Ò seso ANU) LỌ AS so É; i 

.l£-v :juo$i sj,J1 Ni — Ọsa JI 
g- Awọn olugbagbọ-ododo ni awọn t'o se pe nigba ti a ba darukọ 
Ọlọhun, ẹwariri a maa mu awọn ọkan wọn, nigba ti a ba si ka awọn 
aayah Rẹ lIAl-Qur'aanl fun wọn, a maa se alekun igbagbọ fun wọn, 
bẹẹ ni Oluwa wọn ni wọn maa n gbẹkẹle. Awọn ti wọn maa n gbe irun 
duro, ti wọn si maa n na ninu ohun ti A fi rọ wọn lọrọ. Awọn wọnyi ni 


awọn olugbagbọ ni ododo ? ISuuratu l-Anfaal: 2-4J. 
Ọlọhun t'O ga tun sọ pe: 


lu Yo Je A seyi ẹyi Ale jy AgS y aSUU a ahu, SO os 
ya stoha,, 1 


k Ati pe ẹni t'o ba se aigbagbọ si Ọlọhun, ati awọn malaika Rẹ, ati 
awọn tira Rẹ, ati awọn ojisẹ Rẹ, ati ọjọ ikẹyin, dajudaju o ti sọnu ni 
sisọnu ti o jinna )) ISuuratu -n-Nisaa'i: 1361. 

Nitori naa igbagbọ-ododo a maa sẹlẹ pẹlu ahọn: Gẹgẹ bi sise 
iranti Ọlọhun, ati adua, ati ifooro ẹni si daadaa sise, ati kikọ fun eniyan 
lati se aidaa, ati kike Al-Qur'aan, ati bẹẹ bẹẹ lọ. Ati pe a tun maa sẹlẹ 
pẹlu ọkan: Gẹgẹ bi nini adisọkan nipa jijẹ ọkan soso Ọlọhun ninu 
awọn isẹ Rẹ, ati ninu jijẹ ẹni-ajọsin fun, ati ninu awọn orukọ ati awọn 
iroyin Rẹ, ati ninu jijẹ ọranyan pe ki a jọsin fun Ọlọhun nikan soso, kò 
si orogun kan fun Un, ati awọn ohun ti yoo wọ inu eleyii, ninu awọn 
aniyan, ati awọn akolekan. Ati gẹgẹ bi awọn isẹ ọkan: Ipaya Ọlọhun, 
iseripada si ọdọ Ọlọhun, igbẹkẹle E, ati bẹẹ bẹẹ lọ ninu ohun ti maa n 
wọ inu ohun ti a n pe ni igbagbọ-ododo -limaani-. Bakan naa awọn isẹ 
ti a maa n fi orike ara se, gẹgẹ bi irun kiki, aawẹ gbigba, ati awọn 
origun ẹsin Islam yoku, ati ogun jija si oju-ọna Ọlọhun, imọ wiwa, ati 
bẹẹ bẹẹ lọ ninu ohun ti maa n wọ inu ohun ti a n pe ni igbagbo-ododo 
-limaani-. 

Ọlọhun t'O ga sọ pe: 

.viju$i:,jjel OU vs) ati yẹde ob lò); 
ckAti pe nigba ti a ba ka awọn aayah Rẹ lAl-Qur'aanj fun wọn, a maa 


se alekun igbagbọ fun Wọn ? ISuuratu l-Anfaal: 21. 
Ọlọhun t'O ga tun sọ pe: 


Esu uo.-J 4 rANJ wa UUJ I yala yj oka Ji co gb O AS JI JÍ SAJ ja 
Oun l'O sọ ifayabalẹ kalẹ sinu ọkan awọn olugbagbọ-ododo, ki wọn 
o le baa ni alekun igbagbọ kun igbagbọ wọn ? ISuuratu I-Fat'h: 41. 

Igbagbo eniyan a si maa lekun ni gbogbo igba ti titẹle ti Ọlọhun, 
ati awọn ohun t'o n fi n wa oju-rere Rẹ, ba n lekun, bẹẹ ni a maa dinku 
ni gbogbo igba ti titẹle ti Ọlọhun, ati awọn ohun t'o fi n wa oju-rere rẹ 
ba dinku, gẹgẹ bi awọn ẹsẹ naa ti se maa n lapa lara rẹ. Nitori naa ti 
ẹsẹ naa ba jẹ ẹbọ ninla, tabi aigbagbọ ninla, yoo tu gbongbo igbagbo- 
ododo ti Sharia ka, yoo si ba a jẹ. Sugbọn ti o ba kere si eleyii, yoo 
kan tu pipe rẹ ti o jẹ ọranyan ka ni, tabi ki o gbọn panti si mimọ kedere 
rẹ, ki o si ko ọlẹ ba a. 

Ọlọhun t'O ga sọ pe: 

.DA stala)se) i sus o A Ògo e Aga a Ô Su Ol saso 3 A oj) 
k Dajudaju Ọlọhun kò ni I se aforijin Ifun ẹnikanj lori wiwa orogun 


fun Un, sugbọn yoo se aforijin ohun ti kò to eleyii fun ẹni ti O ba fẹ 5 
ISuuratu n-Nisaa'i :116). Ọlọhun t'O ga tun sọ pe: 
yesgho, Jl A gee sẹ ry AS AJE IJU abi gGUu ojig 
Wọn n fi Ọlọhun bura pe awọn kò wi fiJ, ati pe dajudaju wọn ti Wi 
gbolohun aigbagbọ, bẹẹ ni wọn ti se aigbagbọ lẹyin igbafa fun Ọlọhun 
lIslam)l Wọn ? ISuuratu -t-Tawbah: 74J. 
Anabi "ki ikẹ ati ọla Ọlọhun o maa ba a' si sọ pe: 


OP as O oe OJUO OS Ya oy aso ali n Ol aa YO 


osise seeli .( oa je. yaa LA SỌ oe ITI o PS Yi 
k Alagbere kan kò ni i se agbere ki o jẹ olugbagbọ-ododo ni asiko ti n 
se agbere, ati pe ole kan kò ni i jale ki o jẹ olugbagbọ-ododo ni asiko ti 
n jale, bẹẹ ni ọmuti kan kò ni i muti ki o jẹ olugbagbọ-ododo ni asiko 
ti n muti 5? Bukhari ati Muslim l'o gbe e jade. 


o À 90, 


ORIGUN KINNI: GBIGBA ỌLỌHUN ỌBA T'O GA T'O SI 
GBỌN-UN-GBỌN GBỌ LODODO 

HI Fifi i rinlẹ: 

Nini igbagbọ si Ọlọhun, Ọba t'O ga, t'O si gbọn-un-gbọn, a maa 
rinlẹ pẹlu awọn ohun ti n bọ wọnyi: 

Alakọkọ ni: Nini adisọkan pe dajudaju ile-aye yii ni Oluwa kan 
soso, ti O da sẹda rẹ, ti O si da ni ijọba rẹ, ati akoso rẹ, ati tito eto rẹ, 
ni ti irọnilọrọ, ikapa, ati sise isẹ, ati mimuni maa bẹ laaye, ati pipani, 
ati siseni lanfaani, ati ininilara, kò si oluwa kan yatọ si I, Oun nikan ni 
si maa n se ohun ti O ba fẹ, A si maa da ohun ti O gba lero lẹjọ, A maa 
gbe ẹni ti O fẹ ga, A si maa rẹ ẹni ti O ba fẹ silẹ, ọwọ Rẹ ni akoso 
awọn sanma ati ilẹ wa, Oun si ni Alagbara lori gbogbo nnkan, Oun si 
ni Olumọ nipa gbogbo nnkan, O rọrọ kuro ni ọdọ gbogbo ohun ti o 
yatọ si I, tiẸ ni gbogbo ọrọ, bẹẹ ni ọwọ Rẹ ni gbogbo oore wa, kò ni 
orogun kan ninu awọn isẹ Rẹ, kò si si ẹnikan ti o le bori Rẹ lori ọrọ 
Rẹ, koda ẹru Rẹ ni awọn ẹda lapapọ, ti o fi de ori awọn malaika, ati 
awọn eniyan, ati awọn alujannu, wọn kò le jade kuro labẹ ijọba Rẹ, 
tabi ikapa Rẹ, tabi awọn erongba Rẹ -mimọ ni fun Un-. Ati pe awọn 
isẹ Rẹ kò se e ka, kò tilẹ si onka kankan fun wọn rara. Ẹtọ Ọlọhun 
nikan ni gbogbo awọn iroyin wọnyi, kò si orogun kan fun Un, ẹnikan 
kò si ni ẹtọ si wọn ÍraraJ lẹyin Rẹ, ati pe kò tọ wi pe ki a fi wọn ti Ísi 
ọdọ ẹnikanlJ, tabi ki a fi wọn rinlẹ fun ẹlomiran, t'o yatọ si Ọlọhun, 
Ọba t'O ga, t'O si gbọn-un-gbọn. 

Ọlọhun t'O ga sọ pe: 


(SA Oyi wa SS ss ojly i$ ole ỌgA fQ, Ijosol rudi Lof U 
Ol yeAJl oya ọọ pope gb gLeoJi se Jpl;y ala ae-Ji jy ISI a ey SÍ jes 

eo-ye sajo NS ti), 
g Ẹyin eniyan, ẹ maa sin Oluwa yin, Ẹni ti O da yin ati awọn ẹni ti 
wọn siwaju yin, ki ẹ le baa maa paya IRỌJ. Ẹni ti O se ilẹ fun yin ni itẹ, 
ti O si se sanma fun yin ni mimọ, ti O si N sọ omi lojoJ kalẹ fun yin 
lati sanma, ti O si fi n mu awọn irugbin jade, ni ti ipese fun yin o 
ISuuratul-Baqarah: 20-211. (Ọlọhun -giga ni fun Un- tun sọ pe: 


oy su g£ SAI Ẹyi dy su oa A 39 OMU OJU wẹ Ja 
Les soe dije 338 eye JE gbe eb) LI daa sig sa dy st 


g Sọ pe: Iwọ Ọlọhun! Olukapa ijọba, O maa N fun ẹni ti O ba fẹ ni 
ijọba, O si maa N gba ijọba kuro lọwọ ẹni ti O ba fẹ, O si maa N fun 
ẹni ti O ba fẹ niyi, O si maa N yẹpẹrẹ ẹni ti O ba fẹ. Ọwọ Rẹ ni 
gbogbo rere wa, dajudaju Iwọ ni Alagbara lori gbogbo nnkan o ISuuratu 
Aala Imraan: 261. Ọlọhun -giga ni fun Un- tun sọ pe: 


OBoiojaooel i oye UK 
k Kò si ẹda kan ti n rin ni ori ilẹ afi ki ọrọ -ar2iki- rẹ o maa bẹ lọdọ 


Ọlọhun, ati pe O mọ ibugbe rẹ ati ibupamọ rẹ, gbogbo leleyiil n bẹ 
ninu tira ti o han o? ISuuratu Huud: 61. Ọlọhun -giga ni fun Un- tun sọ pe: 

.£:ot3i jl Ni ojudi o; ali RN II Gatbi JJ yi 
k Tẹti ki o gbọ, tiẸ ni dida ẹda ati asẹ i se, ibukun ni fun Ọlọhun, 
Oluwa gbogbo ẹda )? ISuuratul-A'araaf: 541. 

Ẹlẹẹkeji ni: Nini adisọkan nipa jijẹ ọkan soso Ọlọhun, Ọba t'O 
ga, t'O si gbọn-un-gbọn, pẹlu awọn orukọ ti o dara ju, ati awọn iroyin 
ti o pe ju, eyi ti O fi ara Rẹ mọ awọn ẹda Rẹ lati ara apa kan wọn, ti o 
wa ninu Tira Rẹ, tabi ninu Sunna -ilana- ipẹkun awọn anabi Rẹ, ati 
awọn ojisẹ Rẹ, Muhammad, "ki ikẹ ati ọla Ọlọhun o maa ba a... 

Ọlọhun -mimọ ati giga ni fun Un- sọ pe: 


LUE U Oj moo Al 3 Osar; odi ly, Lese oo segi a, 


IYA. :OI si a... Ò ale 
k Ti Ọlọhun ni awọn orukọ ti o dara ju. Nitori naa ẹ maa fi wọn pe E, 
ki ẹ si fi awọn ẹni ti wọn n yẹ awọn orukọ Rẹ kuro lori ododo silẹ, a o 
san wọn ni ẹsan ohun ti Wọn n se nì ISẸ ?? ISuuratu I-A'araaf: 1801. 
Anabi "ki ikẹ ati ọla Ọlọhun o maa ba a' si sọ pe: 


aṣa (Cgagl o, 33 yan con jeo La oj cLe?l AN n ME O EYI )) 
aje. 


Dajudaju Ọlọhun ni awọn orukọ mọkandinlọgọrun, ẹnikẹni ti o ba sọ 
wọn yoo wọ ọgba-idẹra -Al-Janna- ati pe àáso ni Ọlọhun, O si fẹran 
àáSO ? Bukhari ati Muslim l'o gbe e jade. 

Ori ipilẹ meji ninla kan ni adisọkan yii duro le lori: 

Alakọkọ ni: Wi pe dajudaju Ọlọhun ni awọn orukọ ti o dara ju, 
ati awọn iroyin ti o ga ju, eyi ti n tọka si awọn iroyin ti o pe, ti kò si si 


abuku kan bi o ti wu ki o ri ninu rẹ. Nitori naa nnkan kan ninu awọn 
ẹda kò jọ ọ, bẹẹ ni ẹnikan ki i ba a se orogun ninu rẹ. 


Ninu awọn orukọ Ọlọhun -mimọ ati giga ni fun Un- ni: ( o! ) 


e Alaaye o, o si ni iroyin € 6L2-! ) e Isẹmi o, eyi ti o jẹ ọranyan pe ki a 


fi rinlẹ fun Ọba t'O ga, t'O si gbọn-un-gbọn Naa, ni ọna ti o pe, ti o si 
tọ si I, ati pe isẹmi yii isẹmi ti o pe, ti kò ni opin ni i, awọn orisirisi 
pipe l'o wa ninu rẹ, bii imọ, agbara, ati bẹẹ bẹẹ lọ, aisi kò siwaju rẹ, 
piparẹ kò si ni i ba a. Ọlọhun t'O ga sọ pe: 

Iree sadlsj:-Ì ey yy As ole Yi ei iuLl ja YI Ji Yi 
cAllahu lỌlọhun)J, kò si ọba kan ti o tọ lati fi ododo jọsin fun yatọ si I, 
Alaaye, Oludawa, ki I toogbé, bẹẹ ni ki I sun rara 0? ISuuratul-Baqarah: 2551. 

Ẹlẹẹkeji ni: Wi pe Ọlọhun t'O ga mọ kuro nibi awọn iroyin 
aipe, ati nibi gbogbo abuku lapapọ, gẹgẹ bi oorun ati ikagara, aimọ, 
abosi, ati bẹẹ bẹẹ lọ, gẹgẹ bi Ọba t'O ga Naa ti tun mọ kuro ninu jijọ 
awọn ẹda Rẹ. Nitori naa dandan ni pe ki a le ohun ti Ọlọhun le jinna 
kuro ni ọdọ ara Rẹ, ati eyi ti Ojisẹ Ọlọhun "ki ikẹ ati ọla Ọlọhun o 
maa ba a" le jinna kuro ni ọdọ Oluwa Rẹ, pẹlu nini adisọkan wi pe 
dajudaju iroyin Rẹ ni eyi ti o pe ninu atodijẹ eyi ti O le jinna kuro ni 
ọdọ ara Re. Nitori naa ti a ba le oogbé ati oorun jinna si I, Íki a mọ pel 
fifi pipe idaduro rinlẹ n bẹ ninu lile oogbé jinna si I. Bẹẹ ni fifi pipe 
isẹmi rinlẹ -fun Un- wa ninu lile oorun jinna si I. Ati pe bayii ni 
gbogbo ohun ti a ba le jinna kuro ni ọdọ Ọlọhun, Ọba t'O ga, t'O si 
gbon-un-gbon, ri, lile jinna naa se akojọpọ fifi pipe atodijẹ rẹ rinlẹ. 
Nitori naa Oun ni O pe, ohun ti o ni abuku lara si ni gbogbo ohun ti o 
yatọ si I. Ọlọhun t'O ga sọ pe: 


OD esa ol 6 aa as FT aluki 
K Kò si nnkan kan ti o da gẹgẹ bi Rẹ lỌlọhunj, Oun ni Olugbọrọ 
Oluriran 5 ISuuratush-Shuuraa": 111. 
Ọlọhun t'O ga tun sọ pe: 
£n soko sije O Asi ia el 
Oluwa Rẹ ki I se alabosi rara si awọn ẹda RẸ ? ISuuratu Fusilat: 461. 
Ọlọhun -giga ni fun Un- tun sọ pe: 
.££:go::-l A. 241 O yy olpe—Ji O leyô oa em a OLU, ji 
Ọlọhun kò jẹ lẸni tiJ nnkan kan le da ni agara ninu awọn sanma tabi 
ni ilẹ ?? ISuuratu Faatir: 44J. 


Ọlọhun t'O ga tun sọ pe: 

IB E:eyI ey ojelj Ni b—5 éliy OS Us; 
cOluwa rẹ̀ kò Jẹ Olugbagbe Iraral )) ISuuratu Maryam: 641. 

Ati pe nini igbagbọ si awọn orukọ Ọlọhun, ati si awọn iroyin 
Rẹ, ati awọn isẹ Rẹ ni: Ọna kan pere lati mọ Ọlọhun, ati ijọsin fun Un. 
Eleyii jẹ bẹẹ nitori pe dajudaju Ọlọhun gbe riri I ni ojukoroju ninu 
isẹmi ile-aye pamọ si awọn ẹda Rẹ, O si si ilẹkun imọ yii fun wọn, eyi 
ti o se pe wọn yoo maa ti ara rẹ mọ Oluwa wọn, ati Ọlọhun wọn, ati 
Ẹni-Ajọsin-fun wọn, ti wọn yoo si maa jọsin fun Un ni ibamu pẹlu 
imọ ti o se deedee, ti o si dara naa. Olusẹsin kò sin ẹnikan yatọ si Ẹni 
ti n royin; nitori naa asan ni ẹni ti o fi ẹyin awọn iroyin Ọlọhun ti n sin, 
ẹ̀re si ni olufi Ọlọhun we ẹda Rẹ n sin, sugbọn Ọlọhun, Ọba kan soso, 
Ọba ti a n ronu kan, Ẹni ti kò bimọ, ti ẹnikan kò si bi I, ti kò si ni 
alafijọ kankan, ni Musulumi n sin. 

O yẹ ki a maa se akiyesi awọn ohun ti n bọ wọnyi 
nigba ti a ba n fi awọn orukọ Ọlọhun ti o dara ju rinlẹ: 

1- Nini igbagbọ si rinrinlẹ gbogbo awọn orukọ ti o dara ju naa, 
eyi ti o wa ninu Al-Qur'aan ati ninu Sunna, lai kò se afikun lori wọn, 
lai kò si dinku ninu wọn. 

Ọlọhun t'O ga sọ pe: 


KI ajeji osagll oa jii DEJI rogi OAU ja YI JY ṢA A 
.lvv ayi jad ajol os ọsọ Le ati Olo ase 


Oun ni Ọlọhun Ẹni ti kò si ọba kan ti o tọ lati sin ni ododo yatọ si I, 
Ọba "Alakoso, Ẹni-mimọ, Olumọ kuro ninu gbogbo alebu, Ẹlẹri- 
ododo Ifun awọn ojisẹ Rẹl, Oluri gbogbo nnkan, Alagbara, Olujẹni-n- 
pa, Oni-Moto-Moto, mimọ ni fun Ọlọhun kuro nibi ohun ti wọn fi n se 
orogun fun Un ISuuratul-Hashr: 321. 

O si rinlẹ ninu Sunna pe Anabi, "ki ikẹ ati ọla Ọlọhun o maa 
ba a", gbọ ti ọkunrin kan n sọ pe: 


U'oPyyly ol geeJi ajọ OLU eSÍ YI AJI yi obi e ot ULO ajo 
ahl ii JU Sahl Lea t£ Osjos)) : BẸ, JU Les U ye U PS yI, Jukl 
a apo DI ỌgAJÌ ọJselyl asU 29l leo AGJ oa oye Ọgálly IJU cẹleô Ase )Ò 

Dr, jo alsu,Ì JC. be 4 Je 51, e-oLel 


Iwọ Ọlọhun, dajudaju emi n tọrọ lọdọ Rẹ pe: Dajudaju tiẸ ni gbogbo 
ọpẹ, kò si ọba kan ti o tọ lati fi ododo jọsin fun yatọ si Ọ, Olufunni-ni- 
idẹra, Olupilẹda awọn sanma ati ilẹ, Iwọ Oni-titobi ati ipọnnile, Iwọ 
Alaaye, Iwọ Oludaduro. N ni Anabi "ki ikẹ ati ọla Ọlọhun o maa ba 
a", ba sọ pe: g Njẹ ẹ wa mọ ki l'o fi pe Ọlọhun bi? 5. Wọn ni: Ọlọhun 
ati Ojisẹ Rẹ l'o ni mimọ ju; Anabi ni: Mo fi Ẹni ti ẹmi mi n bẹ lọwọ 
Rẹ bura, dajudaju o ti pe Ọlọhun pẹlu orukọ Rẹ ti o tobi ju, eyi ti o se 
pe ti a ba fi i pe E, yoo dahun, ti a ba si fi i tọrọ InnkanJj lọdọ Rẹ, yoo 
fun'ni ?? lAbu Daa'uud, ati Ahmad, l'o gbe e jadel. 

2- Nini igbagbọ pe dajudaju Ọlọhun ni Ẹni ti O sọ ara Rẹ 
lorukọ, ẹnikan ninu awọn ẹda Rẹ kò si gbọdọ sọ Ọ lorukọ, bẹẹ ni Ọba 
ti O ga, t'O si gbon-un-gbon Naa, ni Ẹni ti O yin ara Rẹ pẹlu awọn 
orukọ wọnyi, wọn ki i se ohun titun ti a da rara. 

3- Gbigbagbọ pe dajudaju awọn orukọ Ọlọhun ti o dara ju naa 
n tọka si awọn itumọ ti o jẹ opin pipe, eyi ti o se pe abuku kan kò gba 
ọna kan bẹ ninu wọn. Nitori naa ọranyan ni ki a gba awọn itumọ naa 
gbọ, gẹgẹ bi o ti se jẹ ọranyan pe ki a gba awọn orukọ wọnyi gbọ. 

4- Wi pe ọranyan ni sise apọnle awọn itumọ awọn orukọ 
wọnyi, ati sisọra fun sise atako wọn, nipa yiyi itumọ wọn pada, tabi 
pẹlu fifi ẹyin wọn ti. 

5- Nini igbagbọ si ohun ti orukọ kọọkan ninu awọn orukọ 
wọnyi n tọka si ninu awọn idajọ, ati ohun ti o rọ mọ ọn ninu awọn isẹ, 
ati awọn oripa. 

A o fi orukọ Ọlọhun As-Samii'u: -Ọba Olugbọ- se apejuwe, ki 
awọn nnkan marun-un wọnyi o le baa han. Nitori naa ọranyan ni ki a 
se akiyesi ohun ti n bọ yii ni ara rẹ: 

(a) Nini igbagbọ pe As-Samii'u "Olugbọ" orukọ kan ni i ninu 
awọn orukọ Ọlọhun ti o dara ju, nitori wiwa ti o wa ninu Al-Qur'aan 
ati Sunna. 

(b) Gbigbagbọ pe Ọlọhun T'O fi i sọ ara Rẹ, Oun l'O si sọ ọ 
lọrọ, ti O si sọ ọ kalẹ si inu tira Rẹ t'o bori. 

(d) Gbigbagbọ pe As-Samii'u naa se akojọpọ itumọ gbigbọ, 
eyi ti i se iroyin kan ninu awọn iroyin Ọlọhun. 

(e) Wi pe ọranyan ni sise apọnle iroyin gbigbọ, eyi ti orukọ As- 
Samii'u n tọka si, ati àìkò yi itumọ rẹ pada, tabi fifi ẹyin rẹ ti. 

(ẹ) Gbigbagbọ wi pe Ọlọhun n gbọ gbogbo nnkan, ati pe 
gbigbọrọ Rẹ kari gbogbo awọn ohùn, ati nini igbagbọ si awọn ipa ti o 
rọ mọ igbagbọ yii, ti i se ọranyan sise akiyesi Ọlọhun, ati ipaya Rẹ, ati 


-10- 


ibẹru Rẹ, ati nini amọdaju ti o pe nipa pe nnkan ti o pamọ kan kò le e 
pamọ si Ọlọhun, Ọba t'O ga, t'O si gbọn-un-gbọn. 

O si tun yẹ ki a maa se akiyesi awọn ohun t'o n bọ 
wọnyi nibi fifi awọn iroyin Ọlọhun rinlẹ: 

1- Fifi gbogbo awọn iroyin ti o wa ninu Al-Qur'aan ati Sunna 
rinlẹ fun Ọlọhun, Ọba t'O ga, t'O si gbon-un-gbon, ni paapaa fifi 
wọn rinlẹ, lai kò yi itumọ wọn pada, lai kò si fi ẹyin wọn ti. 

2- Nini adisọkan ti o gbopọn pe Ọlọhun -giga ni fun Un- Ẹni 
ti a maa n royin pẹlu awọn iroyin ti o pe ni I, O si mọ kuro nibi 
awọn iroyin aipe, ati ti abuku. 

3- Pe awọn iroyin Ọlọhun kò jọ awọn iroyin awọn ẹda, nitori 
pe dajudaju kò si nnkan kan ti o jọ Ọlọhun -mimọ ni fun Un- rara 
ninu awọn iroyin Rẹ, tabi ninu awọn isẹ Rẹ. Ọlọhun -giga ni fun 
Un- sọ pe: 

ODh :eyylss ol 6 asaJI NN YA ilu si Ji 
K Kò si nnkan kan ti o da gẹgẹ bi Rẹ lỌlọhunj, Oun ni Olugbọrọ 
Oluriran 5 ISuuratu Ash-Shuuraa: 111. 

4- Jijakan kuro nibi mimọ bi awọn iroyin wọnyi ti ri ni ajatan, 
tori pe ẹnikan kò mọ bi iroyin Ọlọhun ti ri yatọ si I, kò si ọna ti ẹda 
kan le gba mọ nipa eleyii. 

5- Nini igbagbọ si awọn ohun ti o rọ mọ awọn iroyin WỌnyI, 
ni awọn idajọ, ati ohun ti wọn n tọka si ninu awọn oripa. Nitori 
naa gbogbo iroyin l'o ni ijọsin. 

A o fi iroyin Al-Istiwaa" -Gigunwa Ọlọhun lori aga ọla Rẹ- 
se apejuwe. Nitori naa ọranyan ni ki a se akiyesi ohun ti n bọ yii 
ninu rẹ: 

l- Fifi iroyin Al-Istiwaa" -Gigunwa Ọlọhun lori aga ọla Rẹ- 
rinlẹ, ki a si gba a gbọ, nitori wiwa ti o wa ninu awọn ọrọ ofin 
Sharia; Ọlọhun -giga ni fun Un- sọ pe: 

ole obo esse padi igbe oye jì 
k Ar-Rahmaan -Ọba Alaanujulọ- gunwa lori aga-ọla Rẹ 5 ISuuratu Taahaa: 
51. 
2- Fifi iroyin Al-Istiwaa!" -Gigunwa Ọlọhun lori aga ọla Rẹ- 
rinlẹ fun Ọlọhun, Ọba t'O ga, t'O si gbọn-un-gbọn, ni ọna ti o pe, ti o 
si tọ si I -giga ni fun Un-. Ati pe itumọ rẹ ni giga Ọlọhun, ati wiwa Rẹ 
ni oke aga-ọla Rẹ ni paapaa, ni ọna ti o tọ si gbigbọn-un-gbọn Rẹ, ati 
rirọrọ Rẹ. 


-11- 


3- Aifi gigunwa Ẹlẹda si ori aga-ọla Rẹ we gigunwa awọn ẹda. 
Nitori naa Ọlọhun rọrọ kuro nibi aga-ọla Rẹ, kò ni bukaata si i, sugbọn 
ohun ti o bi gigunwa ti awọn ẹda ni aini, ati nini bukaata; fun ọrọ 
Ọlọhun -giga ni fun Un- t'o sọ pe: 

OD :eoy9li,,-I ( pel sosi ṣes ey abosi oj y 
kK Kò si nnkan kan ti o da gẹgẹ bi Rẹ lỌlọhunJj, Oun ni Olugbọrọ 
Oluriran 5 ISuuratu Ash-Shuuraa: 111. 

4- Aìkò ti ẹnu bọ sisọ nipa bawo l'O ti se gunwa lori aga-ọla 
Rẹ, nitori pe ohun ti o pamọ ni eleyii i se, ẹnikan kò si mọ ọn yatọ si 
Ọlọhun, Ọba t'O ga, t'O si gbọn-un-gbọn. 

5- Nini igbagbọ si idajọ ati oripa ti o rọ mọ ọn, bii fifi titobi 
Ọlọhun, ati gbigbọn-un-gbọn Rẹ, rinlẹ, ati motôúmotô Rẹ, ti o tọ si I, 
eyi ti giga ainilopin Rẹ -mimọ ni fun Un- lori gbogbo awọn ẹda lapapọ 
tọka si, ati dida oju awọn ọkan kọ ọdọ Rẹ ni aaye t'o ga naa, gẹgẹ bi 
ẹni ti o fi ori kanlẹ ti i maa n sọ pe: 

€ olejii gu Ole) 
k- Mimọ ni fun Oluwa mi, Ọba t'O ga ju o. 

Ẹlẹẹkẹta: Adisọkan eniyan pe Ọlọhun ni Ọba Ododo ti àá 
Jọsin fun, Ọba àáso nipa nini ẹtọ si gbogbo awọn ijọsin, eyi ti o han, 
ati eyi ti o pamọ, l'Oun nikan, kò si orogun kan fun Un. 

Ọlọhun t'O ga sọ pe: 

Tegbe, i oo saUlJl l yosoela Ai laasel Ol) su, j Í,JE jj Ebo ad); 
cKAti pe dajudaju A ti gbe ojisẹ kan dide ninu gbogbo ijọ kọọkan; pe: 
Ẹ maa jọsin fun Ọlọhun, ki ẹ si jinna si aWỌn OOS38 ?? ISuuratu n-Nah'l :361. 

Ọlọhun t'O ga tun sọ pe: 

ladaa A'aube aaa awale al ise RN, Isod La 
kc Ati pe A kò pa wọn lasẹ Ipẹlu nnkan kanj yatọ si ki wọn o maa sin 
Ọlọhun, l'ẹni ti n se afọmọ ijọsin fun Un, ti o fi ọna ti kò tọ silẹ 5 
ISuuratul-Bayyinah: 51. 

O si wa ninu awọn Sahiih mejeeji, pe: Anabi "ki ikẹ ati ọla 
Ọlọhun o maa ba a' 6, sọ fun Mu aad; pe: 
okisl Ayeyy al lelg LAI ule aleji ge Lgy otaji le a ge Le ẹ£jol 
yi ai ole atah ge ateka IE sn, Ni abu Olato e aloe aju 


class ss N aseda 


-12- 


s Njẹ o wa mọ ki ni iwọ Ọlọhun lori awọn ẹda Rẹ, ki si ni iwọ awọn 
ẹda lori Ọlọhun bi? 5. Mo ni: Ọlọhun ati Ojisẹ Rẹ ni wọn ni mimọ ju. 
Anabi ni: k Iwọ Ọlọhun lori awọn ẹda Rẹ ni: Ki wọn o maa jọsin fun 
Un, ki wọn o si ma se fi nnkan kan se orogun fun Un; sugbọn iwọ 
awọn ẹda lori Ọlọhun ni: Ki O ma se fi iya jẹ ẹni ti kò ba fi nnkan kan 
se orogun pẹlu Rẹ o. 

Ọba Ododo ti àá jọsin fun ni: Ẹni ti awọn ọkan maa n jọsin 
fun, ti wọn si maa n kun pẹlu ifẹ Rẹ kuro nibi ifẹ ohun ti o yatọ si I, 
irankan si I a si maa to wọn kuro nibi rirankan si ohun ti o yatọ si I, 
wọn a si maa rọrọ pẹlu titọrọ InnkanJ lọdọ Rẹ, ati wiwa iranlọwọ lọdọ 
Rẹ, ati bibẹru Rẹ, ati pipaya Rẹ, kuro ni ọdọ ohun ti o yatọ si I. 

Ọlọhun -giga ni fun Un- sọ pe: 


Gbji ja A OÍ, JÍUJI ja aja sa Oṣesọ te ọlọ gBl sa A òb 2 

.Bey ayi His, di 
k Eleyii Iri bẹẹl tori pe dajadaju Ọlọhun ni Ododo, ati pe dajudaju 
ohun ti wọn n pe lẹyin Rẹ ni irọ, dajudaju Ọlọhun si ni Ọba giga, Ọba 


titobi 5 ISuuratul-Hajj: 621. 
Eleyii ni sise Ọlọhun ni ọkan soso pẹlu awọn isẹ awọn ẹru. 


£ 13: 


PIPATAKI AT-TAWHIID -SISE ỌLỌHUN NI ỌKAN NINU 
IJỌSIN- 

Pipataki Ar-Tawhiid -sise Ọlọhun ni ọkan ninu ijosin- yii yoo 
maa han ni ara ohun ti n bọ yii:- 

1- Wi pe oun ni akọkọ ẹsin yii, ati opin rẹ, ati ipari rẹ, ode rẹ ati 
inu rẹ, oun si ni ipepe awọn ojisẹ Ọlọhun, "ki ọla Ọlọhun o maa ba 
wọn... 

2- Nitori Af-Tawhiid -sise Ọlọhun ni ọkan soso ninu ijọsin- yii ni 
Ọlọhun se da awọn ẹda, ti O si ran awọn ojisẹ, ti O si sọ awọn tira 
kalẹ, nitori rẹ si ni awọn ẹda se yapa sira wọn, ti Wọn si pin si 
olugbagbọ-ododo, ati alaigbagbọ, oloriire ati oloriibu. 

3- Wi pe oun ni akọkọ ohun ti o jẹ ọranyan lori ẹni ti a la iwọ 
ijọsin bọ lọrun, oun si ni akọkọ ohun ti eniyan yoo fi wọ inu Islam, bẹẹ 
ni oun ni opin ohun ti yoo mu jade kuro laye. 

Fifi At-Tawhiid -sise Ọlọhun ni ọkan ninu ijọsin- rinlẹ :- 

Fifi Ar-Tawhiid -sise Ọlọhun ni ọkan- naa rinlẹ ni: Fifọ ọ mọ, ati 
Jijọ ọ kuro ninu awọn idọti isẹbọ si Ọlọhun, ati adadaalẹ, ati awọn ẹsẹ. 

Ọna meji l'o si pin si: Oranyan, ati ohun ti a seni lojukokoro lati 
se. 

Eyi ti o jẹ ọranyan yoo maa sẹlẹ pẹlu nnkan mẹta: 

l- Fifọ ọ mọ kuro ninu As-Shirk -isẹbọ si Ọlọhun- eyi ti o tako 
ipilẹ A/-Tawhiid -sise Ọlọhun ni ọkan ninu ijọsin-. 

2- Fifọ ọ mọ kuro ninu Bid'a -adadaalẹ- eyi ti o tako pipe rẹ ti o 
Jẹ ọranyan, tabi ti o tako ipilẹ rẹ; iyẹn ti o ba jẹ ọkan ninu awọn 
adadaalẹ ti maa n sọ eniyan di alaigbagbọ. 

3-. Fifọ ọ mọ kuro ninu awọn ẹsẹ ti i maa dinku ninu awọn ẹsan 
rẹ, ti i si maa n lapa ni ara rẹ. 

Sugbọn eyi ti o jẹ ohun ti a seni lojukokoro lati se: Oun ni ohun 
ti a fi pa ni l'asẹ ni ipanilasẹ ti a nifẹ si, ninu awọn apejuwe rẹ ni ohun 
ti n bọ yii: 

(a) Fifi pipe ipele daadaa sise rinlẹ. 

(b) Fifi pipe ipele amọdaju rinlẹ. 

(e) Fifi pipe suuru ti o dara rinlẹ, latari àìkò fi ẹjọ sun ẹlomiran ti 
o yatọ si Ọlọhun -giga ni fun Un. 

(ẹ) Fifi pipe irọrọ tayọ awọn ẹda Ọlọhun rinlẹ, pẹlu titọrọ 
Innkanl lọdọ Ọlọhun. 


-14- 


(f) Fifi ipele igbẹkẹle Ọlọhun rinlẹ pẹlu fifi apa kan ninu awọn 
ohun t'o tọ silẹ ninu awọn okunfa -sababi- gẹgẹ bi titọrọ Ar-Ruqyaa - 
adua isọ- ati jijo egbo, ni ti gbigbẹkẹle Ọlọhun, Ọba t'O ga. 

(g) Fifi pipe ipele ifẹ ti ijọsin rinlẹ, pẹlu wiwa sisunmọ Ọlọhun 
pẹlu awọn Maafila. 

Nitori naa ẹnikẹni ti o ba fi At-Tawhiid -sise Ọlọhun ni ọkan 
soso ninu ijọsin- rinlẹ, ni ọna ti alaye rẹ siwaju yii, ti o si mọ kuro ninu 
isẹbọ si Ọlọhun, ni ẹbọ ti o tobi, ifayabalẹ yoo bẹ fun un nipa pe kò ni 
i bẹ ninu ina gbere-kese. Ati pe ẹnikẹni ti o ba mọ kuro ninu isẹbọ si 
Ọlọhun, ni ẹbọ ti o tobi, ati eyi ti o kere, ti o si jinna si awọn ẹsẹ 
nlanla, ati awọn ẹsẹ kékéké, ibalẹ-ọkan ti o pe n bẹ fun un ni ile-aye, 
ati ni ọrun. 

Ọlọhun t'O ga sọ pe: 

.hyí sesi fu aka oja kaya du ol ayalo 
k Dajudaju Ọlọhun kò ni I se aforijin Ifun ẹnikanJj lori wiwa orogun 


fun Un, sugbọn yoo se aforijin ohun ti kò to eleyii fun ẹni ti O ba fẹ 5 

ISuuratu n-Nisaa'i :1161. Ọlọhun -giga ni fun Un- tun sọ pe: 

:ẹto$yi £, ye) O Ò sẹsẹ e—) yi e MENI el: c£U wan 2 Isesi NNU 
.IAY 

kAwọn ti wọn gba Ọlọhun gbọ lododo, ti wọn kò si lu igbagbọ wọn 

pọ mọ abosi -ẹbọ sise- awọn wọnyi ni ibalẹ-ọkan n bẹ fun, awọn naa si 

ni awọn olumọna2 ? ISuuratu l-An'aam :821. 

Atodijẹ Af-Tawhiid ni As-Shirk -isẹbọ si Ọlọhun- 

Ipin mẹta l'o pin si: 

l- Isẹbọ si Ọlọhun ni ẹbọ ninla ti o tako ipilẹ Ar-Tawhiid, 
Ọlọhun kò ni I se aforijin lori rẹ, afi pẹlu ironupiwada kuro nidi rẹ. 
Nitori naa ẹnikẹni ti o ba ku si ori rẹ, yoo jẹ ẹni ti yoo maa bẹ ninu ina 
laelae. Oun ni ki eniyan o wa orogun fun Ọlọhun ninu ijọsin Rẹ, ki o 
maa pe e gẹgẹ bi o ti se n pe Ọlọhun, ki o si maa ronu kan an, ki o si 
gbẹkẹle e, ki o si maa ni irankan lọ si ọdọ rẹ, ki o si nifẹ rẹ, ki o si maa 
bẹru rẹ, gẹgẹ bi o ti se nifẹ Ọlọhun, ti i si n bẹru Rẹ. 

Ọlọhun -giga ni fun Un- sọ pe: 


(ol sa os) Li; JUJ lgb; oki ade BI aje a8 A 3 a sa SÍ) 


.IVY sala...) 


-15- 


g Dajudaju ẹnikẹni ti o ba se ẹbọ si Ọlọhun, dajuadaju Ọlọhun ti se 
ọgba-idẹra -Al-Janna- ni eewọ fun un, ibupadasi rẹ si ni ina, ati pe kò 
si oluranlọwọ kan fun awọn alabosi ? ISuuratul-Maa'idah: 721. 

2- Isẹbọ si Ọlọhun ni ẹbọ kekere ti o tako pipe rẹ: Oun ni 
gbogbo ọna kan, tabi okunfa kan ti a le gba lọ sibi ẹbọ ninla; gẹgẹ bi 
fifi ohun ti o yatọ si Ọlọhun bura, ati sise karimi diẹ. 

3- Ẹbọ ti o pamọ: Oun ni eyi ti o rọ mọ adisọkan ati erongba, 
ati pe o le jẹ lẹbọJ ninla tabi lẹbọJ kekere, gẹgẹ bi afihan rẹ ti siwaju 
ninu alakọkọ ati ẹlẹẹkeji. 

O wa lati ọdọ Mahmuud ọmọ Labiid, "ki Ọlọhun O yọnu si i.) 
pe Ojisẹ Ọlọhun "ki ikẹ ati ọla Ọlọhun o maa ba a' , sọ pe: 


Oyey tal 9 AJI by JJ. ALayi 2, Aji ule CUrl Li 2 ei Olo) 
bal al (su :J6 o$all 


kg Dajudaju ohun ti mo n bẹru ju lori yin ni ẹbọ kekere. Wọn ni: ki ni 
ẹbọ kekere? Anabi ni: Karimi 5. IAhmad l'o gbe e jadel. 
l21 Alaye Ijọsin: 

Ijọsin: Orukọ kan ni i ti o se akojọpọ gbogbo ohun ti Ọlọhun 
nifẹ si, ti o si yọnu si, ninu awọn adisọkan, ati awọn isẹ ọkan, ati awọn 
isẹ awọn orike ara, ati gbogbo ohun ti maa n sun eniyan mọ Ọlọhun, 
ninu awọn isẹ, ati awọn ohun ti a maa n fi silẹ. 

Bakan naa gbogbo ohun ti Ọlọhun se ni ofin ninu Tira Rẹ, tabi 
ninu Sunna Ojisẹ Rẹ, Muhammad, "ki ikẹ ati ọla Ọlọhun o maa ba a' , 
l'o wọ inu orukọ ijọsin naa. Ati pe awọn orisirisi ijọsin ni wọn. Nitori 
naa awọn ijọsin ti ọkan n bẹ ninu wọn, gẹgẹ bi awọn origun igbagbọ- 
ododo -limaan- ati ibẹru, ati irankan, ati igbẹkẹle Ọlọhun, ati sise 
ojukokoro idẹra Rẹ, ati ibẹru iya Rẹ, ati awọn mìíran ninu awọn ijọsin 
naa. Ninu wọn si tun ni awọn ijọsin ti o han, gẹgẹ bi irun, ati 2aka, 
aawẹ, ati Haji. 

Ijọsin naa kò si le e dara titi ti yoo fi jẹ ohun ti a mọ 
sori ipilẹ meji: 

Alakọkọ ni: Sise afọmọ ijọsin naa fun Ọlọhun, ati àìkò fi 
nnkan kan se orogun fun Un. Eleyii ni itumọ Laa Ilaaha lIllal Laah - 
kò si ọba ti o tọ lati jọsin fun lododo yatọ si Ọlọhun Ọba-. 

Ọlọhun -giga ni fun Un- sọ pe: 


-16- 


f? £ 


o2JULI oa a YÍ ọoaaji Ji Labe Al job gbu cbUKI 2JJI LI SP UJ 

Jr:agojel i US LOSE. ja oe ẹgàai yi a OJ Ò sileô, wọ A le ea 
Dajudaju Awa ti sọ Tira naa kalẹ fun ọ pẹlu ododo. Nitori naa maa 
sin Ọlọhun l'ẹni ti n se afọmọ ijọsin naa fun Un. Tẹti ki o gbọ, ti 
Ọlọhun nikan ni ẹsin ti o mọ i se, ati pe awọn ẹni ti wọn mu awọn 
mìíran ni alagbakaya lẹyin Ọlọhun Iti wọn si n sọ wi pel : A kò maa 
Jọsin fun wọn nitori nnkan kan, ayafi ki wọn o le baa mu wa sun mọ 
Ọlọhun ni pẹkipẹki. Dajudaju Ọlọhun yoo se idajọ laarin wọn nipa 
ohun ti wọn n se iyapa-ẹnu si, dajudaju Ọlọhun ki I fi ọna mọ ẹni ti o 
Jẹ ODpUrọ, alaigbagbọ ?) ISuuratu2-2umar: 31. 
Ọlọhun -giga ni fun Un- tun sọ pe: 

le :esha,jol i oto sadi a ogabe alo YII, OU. 

kc Ati pe A kò pa wọn lasẹ Ipẹlu nnkan kan) yatọ si ki wọn o maa sin 
Ọlọhun, l'ẹni ti o fi ọna ti kò tọ silẹ 5 ISuuratul-Bayyinah: 51. 

Ẹlẹẹkeji ni: Titẹle ohun ti Ojisẹ Ọlọhun "ki ikẹ ati ọla Ọlọhun o 
maa ba a", mu wa; nipa pe ki eniyan o maa se iru ohun ti Anabi "ki ikẹ 
ati ọla Ọlọhun o maa ba a" se, ni ọna ti o fi se e, laisi afikun kan, tabi 
adinku kan. Eleyii si ni itumọ jijẹri pe Muhammad ojisẹ Ọlọhun ni 1. 

Ọlọhun -mimọ ati giga ni fun Un- sọ pe: 
lole JU ajjol 4 k$QG yò KÙ jij a SE ags a oyu ko$S OJU 

le 
k Sọ pe: Ti ẹyin ba jẹ ẹni ti o fẹran Ọlọhun, ẹ tẹle mi, Ọlọhun yoo 


fẹran yin, yoo si se aforijin awọn ẹsẹ yin fun yin o? ISuuratu Aala Imraan: 311. 
Ọlọhun t'O ga tun sọ pe: 


.lv pba, jel OlyaṢU ase w$S LA Yi NE TI yegi er DÌ Lo) 
k Ohun ti Ojisẹ Ọlọhun ba mu wa fun yin, ẹ gba a, ohun ti o ba si kọ 


fun yin, ẹ jinna SI 1 5? ISuuratul-Hashr: 71. 
Ọlọhun t'O ga tun sọ pe: 


ce—8l 3 ae YI? kos pm ka Jak an Osan eb jo) 
A We REJE FA ONA REO sI FNH 


kc Sugbọn kò ri bẹẹ, Mo fi Oluwa rẹ bura, wọn kò ni i gbagbọ titi wọn 
o fi fi ọ se onidajọ nipa ohun ti wọn n se ariyanjiyan si laarin wọn, 


-17- 


lẹyin naa ti wọn kò si ri ohun ti ọkan wọn kọ ninu ẹmi wọn nipa ohun 
ti o da lẹjọ, ti wọn si gbafa ni (tỌWỌ-tẹsSẹ ?. ISuuratun-Nisaa'i: 651. 

Isẹrusin ti o pe kò le e rinlẹ afi pẹlu nnkan meji: 

Alakọkọ ni: Nini ifẹ ti o pe si Ọlọhun, ti eniyan yoo fi jẹ pe o 
n ti ifẹ Ọlọhun ati ifẹ ohun ti Ọlọhun fẹran siwaju ifẹ ohun mìíran. 

Ẹlẹẹkeji ni: Sise itẹriba, ati irẹra-ẹni-silẹ, ti o pe fun Ọlọhun, ti 
eniyan yoo fi jẹ pe o n tẹriba fun Ọlọhun, pẹlu fifi awọn asẹ Rẹ sisẹ, 
ati jijinna si awọn ohun ti O kọ. 

Nitori naa isẹrusin ni ohun ti o se akojọpọ pipe aifẹ, pẹlu pipe 
irẹra-ẹni-silẹ, ati itẹriba, irankan, ati ibẹru, pẹlu eleyii si ni isẹrusin 
eniyan fun Oluwa Rẹ, ati Ẹlẹda Rẹ, yoo se rinlẹ, ati pe pẹlu didide 
pẹlu isẹrusin fun Ọlọhun ni eniyan yoo fi de ibi ifẹ Ọlọhun, ati iyọnu 
Rẹ. Nitori naa Ọlọhun nifẹ si pe ki eniyan o maa wa atisun mọ Oun 
pẹlu ohun ti O se ni ọranyan le e lori ninu awọn ọranyan; ati pe bi 
eniyan ba ti n lekun ninu sise awọn aselọla -Naafila- ijọsin ni yoo maa 
lekun ni sisunmọ Ọlọhun, Ọba t'O ga, t'O si gbon-un-gbon, bẹẹ naa si 
ni ipo rẹ yoo maa ga ni ọdọ Ọlọhun, eleyii yoo si jẹ ọkan ninu awọn 
okunfa atiwọ ọgba-idẹra -Al-Janna- fun un, pẹlu ọla Ọlọhun, ati aanu 
Rẹ. Ọlọhun -mimọ ati giga ni fun Un- sọ pe: 

.Ise ME WA LINI i sade — N 4:1 A.A 9 awn ey lṣesl 
KẸ maa pe Oluwa yin tirẹlẹ-tirẹlẹ, ati ni ikọkọ, dajudaju Oun kò fẹran 
awọn olutayọ-aala o? ISuuratul-Aaraaf: 551. 

lI91 Awọn ẹri ati awijare Af-Tawhiid -sise Ọlọhun ni 
ọkan ninu ijọsin-: 

Dajudaju awọn ohun t'o n jẹri si jijẹ ọkan soso Ọlọhun t'O ga, 
ati awọn ẹri rẹ pọ jọjọ, ẹni ti o ba se akiyesi wọn, ti o si lo irori rẹ nipa 
iwoye si Wọn, imọ rẹ yoo gbopọn, amodaju rẹ yoo si lekun nipa jijẹ 
ọkan soso Oluwa -mimọ ati giga ni fun Un- ati nipa jijẹ àáso rẹ ninu 
awọn isẹ Rẹ, ati awọn orukọ Rẹ, ati awọn iroyin Rẹ, ati jijẹ ọlọhun ti 
àá jọsin fun lododo. 

Ninu awọn ẹri, ati awọn idi-ọrọ, ati awọn awijare naa -ni 
apejuwe lai jẹ akatan- ni ohun ti n bọ wọnyi: 

(a) Titobi isẹda aye yii, ati wiwẹ dida rẹ, ati jijẹ orisirisi awọn 
ẹda -inu- rẹ, ati eto ti o Wẹ, eyi ti n yi lori rẹ. Ẹnikẹni ti o ba se akiyesi 
eleyii, ti o si fi ọpọlọ rẹ ronu nipa rẹ, yoo ni amọdaju nipa jijẹ ọkan 
soso Ọlọhun. Nitori naa ẹnikẹni ti o ba woye si dida awọn sanma ati 
ilẹ, ati dida oorun ati osupa, ati dida eniyan ati ẹranko, ati dida irugbin, 


-18- 


ati awọn nnkan bọrọgidi, yoo mọ amọdaju pe wọn ni Ẹlẹda, ti O pe 

ninu awọn orukọ Rẹ, ati awọn iroyin Rẹ, ati ninu jijẹ ọlọhun ti àá jọsin 

fun. Nitori naa eleyii n tọka si pe Oun nikan ni O ni ẹtọ si ijọsin. 
Ọlọhun -mimọ ati giga ni fun Un- sọ pe: 


LO ss agbe Le Lelsô Igo Ulerg wá ALE Ol yeljy gPNI a Ubory 
NWI ode: cg-dl A a O wọ RR LoUl o? e) Nri Aku aLesadi ran 
.lry-vv sto$iojol lo resa 219 JE ela oeeaJlu se; 


k Ati pe A se awọn oke si ori ilẹ, ki o ma baa mi mọ wọn, A si tun se 

awọn oju-ọna ti o fẹ si inu rẹ, ki wọn o le maa mọna. A si se sanma ni 

àjà ti a sọ, sibẹsibẹ awọn n sẹri kuro nibi awọn ami Wa. Oun ni O da 

oru ati ọsan, oorun ati osupa, onikaluku wọn n luwẹ ninu awowo ?? 

ISuuratul-Anbiyaa": 32-331. 

Ọlọhun -giga ni fun Un- tun sọ pe: 

JA a ol a$SGUJÍ, jS eo JÍ O—Slosly aji, olyeoji gbe oul oa 
NLE .O sdtudJ —UN 

kK Ninu awọn ami Rẹ si ni sisẹda awọn sanma ati ilẹ, ati yiyatọ si ara 

wọn awọn ede yin, ati awọn àwọ yin, dajudaju awọn ami n bẹ ninu 

eleyii fun awọn oni-mimọ ? ISuuratur-Ruum: 22). 

(b) Ohun ti Ọlọhun fi ran awọn ojisẹ ninu awọn ofin -Sharia- ati 
ohun ti O fi ti wọn lẹyin ninu awọn ami ati awijare, eyi ti n tọka si jijẹ 
àáso ati ọkan soso Rẹ -giga ati gbigbọn-un-gbọn ni fun Un- pẹlu 
ijọsin. Nitori naa ẹri ti o han ni ohun ti Ọlọhun se ni ofin fun awọn ẹda 
Rẹ ninu awọn idajọ lori wi pe nnkan wọnyi kò le e wa lati ọdọ ẹnikan 
yatọ si Oluwa, Ọlọgbọn, Oni-mimọ nipa ohun ti O da, ati ohun ti yoo 
tun awọn ẹda naa se. 

Ọlọhun t'O ga sọ pe: 


Je. AJU OpUJI ẹyáj Ol y US yi ẹsa jg, otẹJu tio jy Ulo ji ad 
Iye MI kuda...) 


Dajudaju Awa ti ran awọn ojisẹ wa pẹlu awọn alaye, A si sọ Tira ati 
osunwọn kalẹ pẹlu wọn, nitori ki awọn eniyan o le baa duro pẹlu sise 
dọgba ?? ISuuratul-Hadiid: 251. Ọlọhun -giga ni fun Un- tun sọ pe: 


ala ale O pu yi Ol Ila ite Igu ol le oki; OoYI case so ji 
BA siyi i:-1 Alagi pas asasi Ol 


-19- 


Sọ pe: Ti awọn eniyan ati alujannu ba papọ lati mu iru Al-Qur'aan 
yii wa, wọn kò ni le mu iru rẹ wa, koda ki o se pe apa kan wọn jẹ 
oluse-iranlọwọ fun apa keji Ilori rẹj 5 ISuuratul-Israa'i: 881. 

(d) Adamọ eyi ti Ọlọhun da ọkan awọn ẹda Rẹ le lori, nipa 
gbigba jijẹ ọkan soso Ọlọhun, ohun ti o si fi idi mulẹ si inu awọn ẹmi 
ni i. Ati pe nigbakigba ti inira ba ba eniyan yoo ri eleyii, yoo si pada si 
ọdọ Ọlọhun, ti eniyan ba si bọ lọwọ awọn iruju ati ifẹkufẹ-ọkan, eyi ti 
maa n yi adamọ rẹ pada, dajudaju ki ba ti si nnkan kan ninu ọkan rẹ ju 
Jijẹwọ ati gbigbafa fun jijẹ ọkan soso Ọlọhun nipa jijẹ ọba ti àá jọsin 
fun, ati nipa awọn orukọ Rẹ, ati awọn isẹ Rẹ, ati jijuwọ-jusẹ silẹ fun 
ofin Rẹ, eyi ti O fi ran awọn ojisẹ Rẹ, "ki ikẹ ati ọla Ọlọhun o maa ba 
wọn... 

Ọlọhun t'O ga sọ pe: 


à!gbi ọhag yitẹde ose! jo ab 8! oo lò (oe ogaj ẹlẹ ob 
SDLajl lye y syòly AJI ora JO jebu Yi pu! Eri $ls kol oaaji 3 
.Ie-v. A NE JE. FO BE TU NI ESE. y; 


k Nitori naa da oju rẹ kọ ẹsin ododo, l'ẹni ti o fi ọna ti kò tọ silẹ, 
adamọ Ọlọhun eyi ti O pilẹ da awọn eniyan le lori, kò si ayipada fun 
ẹda Ọlọhun. Eyi ni ẹsin ti o duro deedee, sugbọn ọpọlọpọ awọn eniyan 
ni kò mọ. Ni ẹni ti o sẹri pada si ọdọ Rẹ, ki ẹ si maa paya Rẹ, ki ẹ si 
maa gbe irun duro, ki ẹ ma si se jẹ ọkan ninu awọn ọsẹbọỌ ? ISuuratur- 
Ruum: 30-31)J. 

Ojisẹ Ọlọhun "ki ikẹ ati ọla Ọlọhun o maa ba a' , sọ pe: 


e US cause. i A saso i al sẹ ol pÙ cô JaAJl oje ala IPI ta ) 
lò ẹgÒJ al oo Jo" :Í3 ? elede oa igò Oye, Ja ole AL, Aeoẹji 
.lissesai si, .( "Lede cpudl 


kK Gbogbo ọmọ ni a bi si ori adamọ -Islam-. Nitori naa awọn obi rẹ 
mejeeji ni wọn yoo sọ ọ di Yahuudi -Ju- tabi alagbelebu -kiriyo- tabi 
olubọ-ina, gẹgẹ bi ẹran ti maa n bi ọmọ, ti kò ni alebu kan lara, njẹ ẹ 
wa ri ọkan ti o ge ni orike ninu wọn bi? Lẹyin naa ni o wa ka: lọrọ 
Ọlọhun t'o niJ : LAdamọ Ọlọhun eyi ti O pilẹ da awọn eniyan le lori, 
kò si ayipada fun ẹda Ọlọhun). IBukhari l'o gbe e jadel. 


eee 


-20- 


ORIGUN KEJI: NINI IGBAGBỌ-ODODO SI AWỌN MALAIKA 

ITI Alaye rẹ: 

Nini igbagbọ si awọn Malaika: Oun ni nini adisọkan ti o 
gbopọn pe Ọlọhun ni awọn Malaika, O da wọn lati ara imọlẹ, a da 
wọn mọ titẹle tiẸ, wọn ki i sẹ Ọlọhun lori ohun ti O ba fi pa wọn lasẹ, 
wọn a si maa se ohun ti a ba fi pa wọn lasẹ, wọn a maa se afọmọ fun 
Ọlọhun ni oru ati ọsan, wọn ki i ko aarẹ, ẹnikan kò mọ onka wọn yatọ 
si Ọlọhun, Ọlọhun pa wọn lasẹ pẹlu awọn isẹ kan ati awọn orisirisi 
ìSẹ. 

Ọlọhun t'O ga sọ pe: 

.Byy ai asoiajj-l fi AKUI, Seyi asi OU sa sa ji Jl; 
k Sugbọn daadaa sise ni ẹni ti o ba gba Ọlọhun gbọ, ati ọjọ ikẹyin, ati 


awọn Malaika 5 ISuuratul-Baqarah: 1771. 
Ọlọhun -giga ni fun Un- tun sọ pe: 


2S y aSdJa, BU ow JE Ogajiy wọ) oa sI dpi te die i oy 


.IYAs :A9I aya, yol NA Ale ja 
k Ojisẹ naa gba ohun ti a sọ kalẹ fun un gbọ ati awọn olugbagbọ- 
ododo, onikaluku wọn l'o gba Ọlọhun gbọ, ati awọn Malaika Rẹ, ati 
awọn tira Rẹ, ati awọn ojisẹ RẸ ? ISuuratul-Baqarah: 1851. 
O si wa ninu ẹgbawa-ọrọ Jibril ti o gbajumọ, nigba ti o bi 
Ojisẹ Ọlọhun, "ki ikẹ ati ọla Ọlọhun o maa ba a' , leere nipa igbagbọ- 
ododo -/imaan- ati igbafa fun Ọlọhun -Islam- ati daadaa sise -Ihsaan-. 
O sọ pe -iyẹn Jibriil-: 
c,-- yI es; call ya cos a cA2S 0 'ÀJÙ, Nu ol trJe $OLy se ajeri ) 


(sp y'o pon jaAU sa 

k Fun mi niro nipa igbagbọ-ododo. O dahun -iyẹn Ojisẹ Ọlọhun, "ki 
ikẹ ati ọla Ọlọhun o maa ba a' - pe: kK Ki o gba Ọlọhun gbọ, ati awọn 
Malaika Rẹ, ati awọn tira Rẹ, ati ọjọ ikẹyin, ki o si gba akọsilẹ gbọ; 
daadaa rẹ ati aburu rẹ o. 

Ipo nini igbagbọ-ododo si awọn Malaika ninu ẹsin ati 
idajọ rẹ: 

Nini igbagbọ si awọn Malaika ni origun keji ninu awọn origun 
mẹfa ti igbagbọ-ododo ni, eyi ti o se pe igbagbọ ẹru kan kò le e dara, 
kò si le e jẹ gbigba afi pẹlu wọn. 


.21- 


Ati pe ẹnu awọn Musulumi ti ko lori pe ọranyan ni ki a ni 
igbagbọ si awọn Malaika alapọnle. Nitori naa ẹnikẹni ti o ba tako bibẹ 
wọn, tabi lo takojJ bibẹ apa kan wọn, ninu awọn ti Ọlọhun t'O ga, t'O 
si gbọn-un-gbọn, darukọ wọn, o ti se aigbagbọ Isi Ọlọhun)J, o si ti tako 
Al-Qur' aan, ati Sunna, ati ohun ti ẹnu awọn Musulumi ko le lori. 

Ọlọhun t'O ga sọ pe: 


Qla yoko e aô eyi ẹgly Alojy as y aSU5u, A ASỌ sa, Ji 
.DyyA :Aa9I oto a,.—1 


kc Ati pe ẹnikẹni ti o ba se aigbagbọ si Ọlọhun, ati awọn Malaika Rẹ, 
ati awọn tira Rẹ, ati awọn ojisẹ Rẹ, dajudaju o ti sina ni isina ti o 
jinna ISuuratun-Nisaa'i: 1361. 
l21 Bi a o ti ni igbagbọ si awọn Malaika 

Nini igbagbọ si awọn Malaika a maa jẹ akopọ ati ni 
ẹfọsiwẹwẹ: 

Nini igbagbọ si wọn ni akopọ se akojọpọ awọn nnkan ti o se pe 
ninu wọn ni: 

Alakọkọ: Gbigba pe wọn n bẹ, ati pe ẹda kan ninu awọn ẹda 
Ọlọhun ni wọn, Ọlọhun da wọn nitori ijọsin fun Un, bẹẹ ni otitọ ni 
bibẹ wọn, àìkò si ri wọn wa kò tọka si pe wọn kò si, meloo-meloo 
ninu awọn ẹda ti o wẹ ninu aye ni a kò le ri, sugbọn ti o se pe wọn n bẹ 
ni otitọ. 

Ati pe dajudaju Anabi "ki ikẹ ati ọla Ọlọhun o maa ba a', ri 
Jibril ninu paapaa aworan rẹ ni ẹẹmeji, bẹẹ ni apa kan ninu awọn 
Sahaabe "ki Ọlọhun O yọnu si wọn. , ri apa kan ninu awọn Malaika, 
nigba ti wọn wa ninu aworan eniyan. 

Imam Ahmad gbe ẹgbawa-ọrọ jade ninu Musnad ÍrẹlJ, lati ọdọ 
Abdullaah ọmọ Mas'uud, "ki Ọlọhun O yọnu si :. , o sọ pe: 


a 38 ge oe JE y e oe Afuo do oj ya O Ji pen BEE O Ôye, cj O) 

ACcoôTI 

k Ojisẹ Ọlọhun "ki ikẹ ati ọla Ọlọhun o maa ba a', ri Jibril ninu 

aworan rẹ, ni ẹni ti o ni iyẹ ọgọrun mẹfa, ti gbogbo iyẹ kọọkan ninu 
wọn si bo oferefe o. 

Ati pe dajudaju o rinlẹ ninu ẹgbawa-ọrọ Jibriil t'o gbajumọ, eyi 

ti Muslim gbe jade, pe: Jibril "ki ọla Ọlọhun o maa ba a. , wa pẹlu 

aworan ọkunrin kan, ti asọ rẹ funfun gboo, ti irun ori rẹ si dudu 


a ANA 


kirikiri, a kò si ri ami oni-irin-ajo ni ara rẹ, ẹnikan ninu awọn Sahaabe 
ko tilẹ mọ ọn. 

Elẹẹkeji: Gbigbe wọn si ipo wọn ti Ọlọhun gbe wọn si. Nitori 
naa ẹda Ọlọhun ti a n pa lasẹ ni wọn, Ọlọhun pọn wọn le, O si se 
agbega ipo wọn, O si sun wọn mọ ọdọ ara Rẹ, ati pe awọn ojisẹ 
Ọlọhun ti O maa n fi isẹ ati nnkan mìíran ran n bẹ ninu wọn, bẹẹ ni 
wọn kò ni agbara lori nnkan kan, afi ohun ti Ọlọhun ba fun wọn ni 
agbara lori rẹ, sibẹsibẹ wọn kò tilẹ ni ikapa atise ara wọn, tabi 
ẹlomiran ni anfaani kan, tabi aburu kan, lẹyin Ọlọhun, eleyii l'o fa a ti 
kò fi yẹ pe ki a sẹri nnkan kan si ọdọ wọn ninu awọn orisirisi ijọsin, 
depo pe a o maa royin wọn pẹlu awọn iroyin Ọlọhun, gẹgẹ bi awọn 
alagbelebu -kiriyo- ti se purọ rẹ nipa ẹmi mimọ IMalaika Jibrill, "ki 
ọla Ọlọhun o maa ba a... 

Ọlọhun t'O ga sọ pe: 


e i kaa Ogilu asa Yi LO sa Ku oke iji Gueje la eji du, j 
.IYy-yá :a3i oko sjjoJ CÔ koo 


Wọn sọ pe: Ọba Alaanujulọ -Ar-Rahmaan- mu lẹnikanj lọmọ, mimọ 
ni fun Un, kò ri bẹẹ rara, ẹru alapọnle ni wọn. Wọn ki i gba iwaju Rẹ 
nibi ọrọ, ati pe asẹ Rẹ ni wọn fi n SiSẹ )?. ISuuratul-Anbiyaa': 27-281. 

IB ASI oge aje) Oos yegi Lo 'Osiy ka yi LA O as Y 
k Wọn ki i sẹ Ọlọhun nipa ohun ti O fi pa wọn lasẹ, ati pe ohun ti a fi 
pa wọn lasẹ ni wọn maa n se ??. ISuuratut-Tahriim: 61. 

Ọranyan ni odiwọn igbagbọ yii i se lori gbogbo Musulumi ni 
ọkunrin ati lobinrin, ọranyan ni ki wọn o kọ nipa rẹ, ki wọn o si ni 
adisọkan rẹ, ati pe a kò ni i gba awawi ẹnikan latari aimọ nipa rẹ. 

Sugbọn ẹfọsiwẹwẹ igbagbọ nipa awọn Malaika: Oun se akojọpọ 
awọn nnkan kan, ti o se pe ninu wọn ni: 

Alakọkọ: Ohun ti a fi sẹda wọn: 

Ọlọhun Ọba da awọn Malaika lati ara imọlẹ, gẹgẹ bi Ọba- 
mimọ Naa ti se ẹda awon alujannu lati ara ina, ti O si se ẹda awọn 
ọmọ Aadama lati ara ẹrọfọ, isẹda wọn si siwaju dida Anabi Aadama, 
"ki ọla Ọlọhun o maa ba a... 

O wa ninu ọrọ Ojisẹ Ọlọhun pe: 


saa l£ esi Gbo OGU o gob o OU-I Ora ca gi ọja AKUSIN A E- y 
.Lo— si, .4 e 


823:- 


KA sẹda awọn Malaika lati ara imọlẹ, a si sẹda awọn alujannu lati ara 
ahọn ina, a si sẹda Aadama lati ara ohun ti a royin fun yin o. IMuslim l'o 
gbe e jadel. 

Ẹlẹẹkeji: Onka awọn Malaika: 

Ẹda ti ẹnikan kò mọ onka wọn yatọ si Ọlọhun, Ọba t'O ga, t'O 
si gbọn-un-gbọn, ni awọn Malaika, fun pupọ wọn. Ati pe kò si aaye 
ọmọ-ika mẹrin ni sanma afi ki o jẹ pe Malaika kan n bẹ lori rẹ, l'ẹni ti 
o fi ori kanlẹ, tabi l'ẹni ti o duro, gẹgẹ bi o ti se jẹ pe ẹgbẹrun-lọna- 
aadọrin Malaika ni wọn maa n wọ inu file ti a n pe nij Baiful- 
Ma''amuur ni sanma keje lojoojumọ, ti wọn kò si ni i pada wọ inu rẹ 
mọ, latari pupọ ti wọn pọ; ati pe a o mu ina -Jahanma- wa ni ọjọ 
igbende, ni ohun ti o ni ẹgbẹrun-lọna-aadọrin ijanu, ẹgbẹrun-lọna- 
aadọrin Malaika yoo si maa bẹ pẹlu ijanu kọọkan, ti wọn yoo maa fa a. 

Ọlọhun t'O ga sọ pe: 

o ayi gabijoolú ja YI by oyo abo Lk, 
k Ati pe ẹnikan kò mọ -onka- awọn ọmọ-ogun Oluwa Rẹ yatọ si 15 
ISuuratul-Muddathir: 31). 

O si wa ninu ẹgbawa-ọrọ pe Anabi, "ki ikẹ ati ọla Ọlọhun o 
maa ba a' , sọ pe: 
a—sele Al wà, YI ṣa aye Ig Le co OLU jg— sLeooJI ebi )) 


.la— soo s,,)Ì .(a—SI;3 
sg Sanma rọ kẹkẹ, ati pe o tọ fun un pe ki o rọ kẹkẹ, kò si aaye ẹsẹ kan 
ninu rẹ, afi ki o jẹ pe Malaika kan ti o fi ori kanlẹ, ati eyi ti o tẹ, ni n 
bẹ nibẹ s. 

Anabi "ki ikẹ ati ọla Ọlọhun o maa ba a' , tun sọ nipa Baiful- 
Ma 'amuur, pe: 


.Ie—o aboa! si; -(( aji Òlj2 yọ Ni Oke cAJÍ Ò gee Pa e ale. )) 


k Ẹgbẹrun-lọna-aadọrin Malaika ni wọn maa n wọ inu rẹ lojoojumọ, ti 
wọn kò si ni i pada Wọ inu rẹ mọỌ ?). IBukhari ati Muslim l'o gbe e jade). 
Anabi "ki ikẹ ati ọla Ọlọhun o maa ba a' , tun sọ pe: 


sjọl..(SALe cAJÍ O gas ẹbi) JE. ka cẹle) cAJ O yoo kind ef L28) 
.Le— 
KA o mu finaj Jahannama wa ni ọjọ naa, ni ohun ti o ni ẹgbẹrun-lọna- 


aadọrin ijanu, ẹgbẹrun-lọna-aadọrin Malaika yoo si maa bẹ pẹlu ijanu 
kọọkan 292. IMuslim l'o gbe e jadelJ. 


-24- 


Bibuyaari onka awọn Malaika yoo han si wa nibi, nitori pe 
awọn wọnyi ni apejuwe, onka wọn to aadọta ọkẹ lọna ẹgbẹrun mẹrin 
ati ọgọrun-mẹsan I4, 900, OOOOOOJ) Malaika, njẹ bawo ni awọn 
Malaika yoku ti to! Mimọ ni fun Ọba ti O sẹda wọn, ti O si N dari 
wọn, ti O si mọ iye onka wọn. 

Ẹlẹẹkẹta: Orukọ awọn Malaika: 

Ọranyan ni pe ki a ni igbagbọ si awọn ti Ọlọhun darukọ wọn 
fun wa ninu Al-Qur'aan, tabi awọn ti Ojisẹ Rẹ, "ki ikẹ ati ọla Ọlọhun 
o maa ba a" , da orukọ wọn fun wa ninu Sunna rẹ, ninu awọn Malaika, 
ati pe mẹta ni awọn ti wọn tobi ju ninu won: 

Ekinni ni: Jibriil, ati pe o see se ki a pe e ni Jibraa i til. Oun ni 
Ẹmi mimọ ti i maa n sọ isẹ, ti o se pe oun ni maa n mu isẹmi ba awọn 
ọkan, kalẹ le awọn ojisẹ Ọlọhun "ki ọla Ọlọhun o maa ba wọn" lori. 

Ekeji ni: Miikaa'i til, ati pe o see se ki a pe e ni Miikaal. Oun 
ni a fi sọ rirọ ojo, eyi ti o se pe oun ni maa n mu isẹmi ba ilẹ, o maa n 
dari rẹ lọ si ibi ti Ọlọhun ba pa a lasẹ. 

Ẹkẹta ni: Israafiil. Oun ni a fi sọ fifẹ atẹgun si iwo, ni ikede pe 
ile-aye ti de opin, ati pe isẹmi-igbẹyin, eyi ti o se pe oun ni yoo mu 
isẹmi ba awọn ara, ti bẹrẹ. 

Ẹlẹẹkẹrin: Awọn iroyin awọn Malaika: 

Ẹda gidi ni awọn Malaika, wọn ni ara tootọ, eyi ti a maa n 
royin pẹlu awọn iroyin adamọ, ati ti iwa, ninu wọn ni: 

(a) Titobi ẹda wọn, ati kikarabata awọn ara wọn: Ọlọhun Ọba 
t'O mọ, t'O si ga, sẹda awọn Malaika lori awọn aworan ti o ga, ti O si 
lagbara, ni ibamu pẹlu awọn isẹ nlanla wọn ti Ọlọhun fi wọn sọ ninu 
awọn sanma ati ilẹ. 

(b) Wi pe wọn ni awọn iyẹ: Ọlọhun Ọba t'O mọ, t'O si ga, da 
awọn iyẹ meji-meji, tabi mẹta-mẹta, tabi mẹrin-mẹrin fun. awọn 
Malaika, ati pe o see se ki o ju bẹẹ lọ, gẹgẹ bi Ojisẹ Ọlọhun "ki ikẹ ati 
ọla Ọlọhun o maa ba a , ti ri Jibriil ninu aworan rẹ, l'ẹni ti o ni iyẹ 
ọgọrun mẹfa, ti o bo gbogbo oferefe. Ọlọhun t'O ga sọ pe: 


(ga Amáswì jaf Jo) IKU, ebe Jl, egbe Ji bú A a.Ji 


.b' AY obo, Osu Ugbo o aji pbjy eo9Ù; 

Ọpẹ ni fun Ọlọhun, Olupilẹ sẹda awọn sanma ati ilẹ, ti O si se awọn 
Malaika ni awọn ojisẹ oni-iyẹ meji-meji, tabi mẹta-mẹta, tabi mẹrin- 
mẹrin, A si maa se alekun ohun ti O ba fẹ ninu ẹda naa ?,. ISuuratu Faatir: 11. 
(d) Àìkò ni bukaata wọn si ounjẹ ati ohun mimu: Ọlọhun t'O 

mọ, t'O si ga, da awọn Malaika pe ki wọn o ma ni bukaata si ounjẹ 


Ni 


tabi ohun mimu, ki wọn o si ma maa fẹ iyawo, ki wọn o si ma maa bi 
ọmọ. 

(e) Oni-laakaye, ọlọkan, ni awọn Malaika: Wọn ba Ọlọhun 
sọrọ, Oun Naa si ba wọn sọrọ, wọn ba Anabi Aadama sọrọ ati awọn 
mìíran ti wọn yatọ si i ninu awọn anabi Ọlọhun. 

(ẹ) Agbara wọn lati yi ara wọn pada si aworan mìíran yatọ si 
Paapaa aworan wọn: Ọlọhun fun awọn Malaika ni agbara lori atiya 
aworan wọn lori aworan awọn ọkunrin ninu awọn eniyan, esi-ọrọ n bẹ 
ninu eleyii lori awọn alaigbagbọ ti wọn parọ pe awọn ọmọ-binrin 
Ọlọhun ni awọn Malaika. 

A kò si mọ nipa bi wọn ti se maa n ya aworan ara wọn naa, 
sugbọn wọn a maa ya ara wọn ni aworan kan ti o wẹ, ti o se pe yoo 
soro lati mọ iyatọ laarin wọn ati awọn eniyan. 

(f) Iku awọn Malaika: Gbogbo awọn Malaika ni yoo ku ni ọjọ 
igbende, titi ti o fi de ori Malaika iku, lẹyin naa ni a o wa gbe wọn 
dide lati se awọn isẹ wọn ti Ọlọhun fi wọn sọ. 

(g) Ijọsin awọn Malaika: Awọn Malaika n sin Ọlọhun, Ọba t'O 
mọ, t'O si ga, pẹlu awọn ijọsin ti o se pe ninu wọn ni: Irun kiki, adua, 
sise afọmọ, titẹ, ati fifi ori kanlẹ, ati ibẹru, ipaya, ifẹ, ati bẹẹ bẹẹ lọ. 

Ati pe ohun ti n bọ wọnyi n bẹ ninu awọn iroyin awọn ijọsin 
wọn: 

1- Titẹ ara mọ, ati aiduro, pẹlu àìkò aarẹ. 

2- Sise afọmọ fun Ọlọhun t'O mọ, t'O si ga. 

3- Titẹra mọ titẹle ti Ọlọhun, ati pipa ẹsẹ ti, nitori sisọ wọn 
kuro nibi awọn ẹsẹ nlanla ati kékéké. 

4- Itẹriba fun Ọlọhun pẹlu ọpọlọpọ ijọsin. 

Ọlọhun t'O ga sọ pe: 

IYO :AYI oku$i aji ÌWÒ; sọ YIO jNols LI ò — 
k Wọn a maa fi oru ati ọsan se afọmọ, wọn ki i ko aarẹ 5 ISuuratul-Anbiyaa': 
201. 

Ẹlẹẹkarun-un: Awọn isẹ awọn Malaika: 

Awọn Malaika a maa se awọn isẹ ribiribi ti Ọlọhun fi wọn sọ, 
ninu wọn ni: 

1- Awọn ti wọn gbe aga-ọla Ọlọhun -Al-Arsh- ru. 

2- Malaika ti a fi sọ sisọ isẹ Ọlọhun ti maa N fi i ransẹ si awọn 
Ojisẹ. 

3- Awọn olusọ ọgba-idẹra -Al-Janna- ati ina. 

4- Awọn ti a fi sọ ẹsu-ojo ati ojo, ati irugbin. 


-26 - 


5- Awọn ti a fi sọ awọn apata. 

6- Malaika ti a fi sọ fifẹ atẹgun si iwo. 

7- Awọn ti a fi sọ kikọ isẹ awọn ọmọ Aadama silẹ. 

8- Awọn ti a fi sọ sisọ awọn ọmọ Aadama. Nitori naa nigba ti 
Ọlọhun ba kọ akọsilẹ nnkan kan le e lori, wọn yoo fi i silẹ, ohun ti O 
kọsilẹ yoo si sẹlẹ si 1. 

9- Awọn ti a fi sọ bibẹ pẹlu eniyan, ati pipe e lọ sidi rere. 

10- Awọn ti a fi sọ omi gbọlọgbọlọ ninu apo-ibi, ati fifẹ ẹmi si 
eniyan lara, ati kikọ akọsilẹ ọrọ -ar-iki- rẹ, ati isẹ rẹ, ati pe sé oloriibu 
ni 1, tabi oloriire. 

11- Awọn ti a fi sọ gbigba ẹmi awọn ọmọ Aadama ni asiko iku. 

12- Awọn ti a fi sọ bibi awọn eniyan leere ninu awọn saare wọn, 
ati ohun ti yoo ti ẹyin rẹ jade, ninu idẹra tabi iya. 

13- Awọn ti a fi sọ Jijisẹ fun Anabi wa, "ki ikẹ ati ọla Ọlọhun o 
maa ba a' 5, nipa kiki ọla -salama- ti awọn ijọ rẹ n ki 1. 

Ati pe eleyii l'o fa a ti Musulumi kò fi bukaata lati rin irin-ajo lọ 
si ọdọ rẹ nitori atiki i, "ki ikẹ ati ọla Ọlọhun o maa ba a. , ni kiki ọla, 
kaka bẹẹ, o to o pe ki o se asalaafu fun un, ki o si ki i ni kiki ọla ni 
ibikibi; tori pe awọn Malaika yoo gbe kiki rẹ, wọn yoo si fi jisẹ fun 
Anabi, "ki ikẹ ati ọla Ọlọhun o maa ba a' , ati pe a ki i rin irin-ajo lọ si 
masalasi Anabi afi nitori atiki irun ninu rẹ. 

Ati pe wọn tun ni awọn isẹ pupọ gan-an, sugbọn eleyii l'o 
gbajumọ ju ninu wọn, ninu awọn ẹri-ọrọ lori eleyii ni: 

Ọlọhun t'O ga sọ pe: 


Oj Aaya Oyaj) wá) wá Ore sọ jy oa) Al Òjá ond) 

.JN :ate 2, jo Iga ogJi 
kKkAwọn ẹni ti wọn gbe aga-ọla Ọlọhun -Al-Arsh- ru, ati awọn ti o wa 
ni agbegbe rẹ, wọn n se afọmọ pẹlu fifi ọpẹ fun Oluwa wọn, wọn si ni 


igbagbọ si I, wọn si n tọrọ aforijin fun awọn ẹni ti wọn gbagbọ ni 
Ododo ? ISuuratu Gaafir: 71. Ọlọhun -giga ni fun Un- tun sọ pe: 


ay aru LAI Ok Oko le 9 ob oj uan OS sa 
Sọ pe: Ẹnikẹni ti o ba jẹ ọta Jibril, dajudaju oun l'o sọ ọ kalẹ si ọkan 
rẹ pẹlu iyọnda Ọlọhun o? ISuuratul-Baqarah: 971. Ọlọhun t'O ga tun sọ pe: 


lye el aeiMÍ Igu. ASPJIÌ, oj! oole 2. OyoJUall 3 c£ yi 


.sy :sboji s,, 1 eSc—81 


ao ra 


Iba se pe iwọ ri awọn alabosi ninu ipọka iku ni, ti awọn Malaika si tẹ 
ọwọ wọn lÍpeJ: Ẹ yọ awọn ẹmi yin jade  ISuuratul-An'aam: 931 

Ẹlẹẹkẹfa: Iwọ awọn Malaika lori awọn ọmọ Aadama 

1- gbigba wọn gbọ lododo. 

2- Nini ifẹ wọn, ati sise agbega wọn, ati sisọ nipa awọn ọla wọn. 

3- Sise bibu wọn leewọ, tabi fifi abuku kan wọn, tabi fifi wọn se 
yẹyẹ. 

4- Jijinna si ohun ti awọn Malaika korira, nitori pe ohun ti maa n 
ni awọn ọmọ Aadama lara a maa ni wọn lara. 

Eso nini igbagbọ-ododo si awọn Malaika: 

(a) Fifi igbagbọ-ododo rinlẹ, nitori pe igbagbọ-ododo ki i dara 
afi pẹlu gbigba wọn gbọ. 

(b) Mimọ nipa titobi Ẹlẹda wọn -ibukun ati giga ni fun Un- ati 
agbara Rẹ, ati ijọba Rẹ; nitori pe titobi ẹda n bẹ ninu titobi Ẹlẹda. 

(d) Lilekun igbagbọ-ododo ni ọkan Musulumi latari mimọ awọn 
iroyin wọn, ati awọn ipo wọn, ati awọn isẹ wọn. 

(e) Ibalẹ-ọkan ati ifayabalẹ fun awọn olugbagbọ-ododo nigba ti 
Ọlọhun ba N fi awọn Malaika fi wọn rinlẹ. 

(ẹ) Nini ifẹ awọn Malaika lori ohun ti wọn n se ninu awọn 
ijọsin, ni ọna ti o pe ju, ati titọrọ aforijin wọn fun awọn olugbagbọ- 
ododo. 

(D Kikorira awọn isẹ ti kò dara ati awọn ẹsẹ. 

(g) Didupẹ fun Ọlọhun -mimọ ati giga ni fun Un- lori amojuto 
Rẹ lori awọn ẹda Rẹ, nigba ti O fi sọ wọn ninu awọn Malaika wọnyi 
ẹni ti yoo maa se isọ wọn, ati kikọ awọn isẹ wọn silẹ, ati ohun ti o yatọ 
si eleyii ninu awọn anfaani wọn. 


eẹée 


-28- 


ORIGUN KẸTA: NINI IGBAGBỌ-ODODO SI AWỌN TIRA 

Nini igbagbọ-ododo si awọn tira Ọlọhun, ti a sọ kalẹ fun awọn 
ojisẹ, "ki ikẹ ati ọla Ọlọhun o maa ba wọn" , ni origun kẹta ninu awọn 
origun igbagbọ-ododo, tori pe dajudaju Ọlọhun ti ran awọn ojisẹ Rẹ 
pẹlu awọn ẹri-ọrọ, O si sọ awọn tira kalẹ fun wọn, ki wọn o maa jẹ ikẹ 
fun awọn ẹda, ati ifinimọna fun wọn, nitori ki oriire wọn o le baa rinlẹ 
ni aye ati ni ọrun; ati nitori ki o le baa jẹ ilana kan ti wọn yoo maa tọ, 
ati oluse-idajọ laarin awọn eniyan nipa ohun ti wọn se iyapa-ẹnu si. 

Ọlọhun t'O ga sọ pe: 


Je. AJU OpUJI ẹyij Olglly DUSÚ yi ẹsa Up, olẹJu tio jy Ulo ji ad 
Iye AMI kuda...) 
k Dajudaju A ti ran awọn ojisẹ wa pẹlu awọn alaye, A si sọ Tira ati 


osunwọn kalẹ pẹlu wọn, ki awọn eniyan o le baa duro pẹlu sise 
deedee?" ISuuratul-Hadiid: 251, (Ọlọhun t'O ga tun sọ pe: 


CPUSJI! ẹsẹ Op op on osa owodl A oa lol; Asi wuJl OLE 


ey saaye G wk Ibori La rd oo SS abu 
Awọn eniyan jẹ ijọ kan soso, n ni Ọlọhun ba gbe awọn anabi dide ni 
olufunni ni iro idunnu, ati olukilọ, ati pe O sọ Tira kalẹ fun wọn pẹlu 
ododo, ki O le baa se idajọ laarin awọn eniyan nipa ohun ti wọn n se 
iyapa-ẹnu Si 5 ISuuratul-Baqarah: 2131. 

LT1 Paapaa nini igbagbọ-ododo si awọn Tira: 

Nini igbagbọ si awọn Tira ni: Gbigba ni ododo ti o gbopọn pe 
dajudaju Ọlọhun ni awọn tira kan, ti O sọ wọn kalẹ fun awọn ojisẹ Rẹ, 
"ki ikẹ ati ọla Ọlọhun o maa ba wọn , ati pe ara ọrọ Rẹ ni paapaa ni 
wọn, imọlẹ ati imọna si ni wọn, bẹẹ ni ododo, otitọ, ati ise-deedee ni 
ohun ti wọn se akojọpọ rẹ IsinuJ. Ọranyan ni titẹle e ati sisisẹ pẹlu rẹ; 
ẹnikan kò si mọ onka wọn yatọ si Ọlọhun. 

Ọlọhun t'O ga sọ pe: 


Is Wa IW ER e NI Aa ris) 


k Ati pe Ọlọhun ba Muusa sọrọ ni ibasọrọ gan-an o? ISuuratun-Nisaa'i: 1641. 
Ọlọhun t'O ga tun sọ pe: 


OBowghajjel OÔ PAE ea oge e rù di juerel on JAN sa ao Ojr j 


k Ati pe ti ọkan ninu awọn olusẹbọ si Ọlọhun ba tọrọ idaabo lọdọ rẹ, 
ki o daabo bo o titi ti yoo fi gbọ ọrọ Ọlọhun o ISuuratut-Tawbah: 61. 


.29- 


I21 Idajọ gbigba awọn Tira naa gbọ: 

Ọranyan ni nini igbagbọ-ododo si gbogbo awọn tira ti Ọlọhun sọ 
kalẹ fun awọn ojisẹ Rẹ, "ki ikẹ ati ọla Ọlọhun o maa ba wọn , ati pe 
Ọlọhun -ibukun ati giga ni fun Un- ti sọ wọn ni ọrọ ni paapaa, bẹẹ ni 
ohun ti a sọ kalẹ ni wọn, wọn ki i se ohun ti a da, ẹnikẹni ti o ba si 
tako wọn, tabi o tako nnkan kan ninu wọn ti se aigbagbọ. 

Ọlọhun t'O ga sọ pe: 


egusdla Asa ale aga eabKlla ai yaa abiso got sodi kof'o J 
Je a Seyi ẹghy Alejy s2E y aK Jay BU, ASQ os JJ oe di ẹgájl 
By so aj, —1 wn KAWI 


Ẹyin olugbagbo-ododo, ẹ gba Ọlọhun gbọ ati awọn ojisẹ Rẹ, ati Tira 
ti o sọ kalẹ fun Ojisẹ Rẹ, ati Tira eyi ti o sọ kalẹ siwaju ÍrẹlJ, ẹni ti o ba 
se aigbagbọ si Ọlọhun, ati awọn Malaika Rẹ, ati awọn Tira Rẹ, ati 
awọn ojisẹ Rẹ, ati ọjọ-ikẹyin, dajudaju o ti sina ni isina ti o jinna 5 
ISuuratun-Nisaa':: 1361. Ọlọhun t'O ga tun sọ pe: 

Die :ṣtali sọ. .OCÔ yẹ 7 $e lyBly ojapu 2 ua oj pi ous la, ) 
cEleyii si ni Tira kan ti Awa sọ ọ kalẹ ni oni-ibukun. Nitori naa ẹ maa 
tẹle e, ki ẹ si maa bẹru lỌlọhun)J, ki ẹ le baa jẹ ẹni ti a o kẹ ?? ISuuratul- 
An'aam: 1551. 

I91 Bukaata awọn eniyan si awọn Tira naa, ati Hikmah 
-ọgbọn- ti n bẹ ninu sisọ wọn kalẹ: 

Alakọkọ: Ki Tira ti a sọ kalẹ fun ojisẹ naa o le baa jẹ pe oun ni 
ibupadasi fun awọn ijọ rẹ, ki wọn o maa pada si idi rẹ lati mọ nipa ẹsin 
wọn. 

Ẹlẹẹkeji: Ki Tira ti a sọ kalẹ fun ojisẹ naa o le baa jẹ adajọ, 
oluse-dọgba fun awọn ijọ rẹ, nipa gbogbo ohun ti wọn ba se iyapa-ẹnu 
SI. 

Ẹlẹẹkẹta: Ki Tira ti a sọ kalẹ naa o le baa maa sọ ẹsin naa lẹyin 
iku ojisẹ naa, gbogbo bi o ti le wu ki awọn aaye ati asiko o jinna sira 
wọn si, gẹgẹ bi ohun ti o jẹ ise ipepe Anabi wa Muhammad, "ki ikẹ ati 
ọla Ọlọhun o maa ba a. 

Ẹlẹẹkẹrin: Ki awọn Tira wọnyi o le baa jẹ awijare Ọlọhun lori 
awọn ẹda Rẹ, ki aaye o ma gba wọn lati tapa si wọn, tabi lati jade kuro 
ninu Wọn. 

Ọlọhun t'O ga sọ pe: 


- 30 - 


CPUSJI! ese Op ogi on osa owodl O oa Sdo-dl; Asi wuJl OlS 


ey saajjol fi wkô Ilori La rudi oo SS) abu 
K Awọn eniyan jẹ ijọ kan soso, Ọlọhun gbe awọn anabi dide ni 
olufunni ni iro idunnu, ati olukilọ, ati pe O sọ tira kalẹ fun wọn pẹlu 
ododo, ki O le baa se idajọ laarin awọn eniyan nipa ohun ti wọn n se 
iyapa-ẹnu Si 5 ISuuratul-Baqarah: 2131. 

I41 Bi a o ti gba awọn Tira naa gbọ: 

Nini igbagbo si awọn Malaika a maa jẹ akopọ ati ni ẹfọsiwẹwẹ: 

Ti akopọ ni: Ki o gbagbọ pe dajudaju Ọlọhun sọ awọn tira kan 
kalẹ fun awọn ojisẹ Rẹ, "ki ikẹ ati ọla Ọlọhun o maa ba wọn". 

Ti ẹfọsiwẹwẹ si ni: Ki o ni igbagbọ si ohun ti Ọlọhun darukọ 
ninu awọn tira Rẹ ninu Al-Qur'aan alapọnle. A si ti mọ ninu eleyii: 
Al-Qur'aan, ati At-Tawraata -Majẹmu Laelae- ati 2abuurah, ati Injiila 
-Bibeli, Majẹmu Titun- ati Suhuf -we- Anabi Ibraahiim ati Muusa. A 
si tun gbagbọ pe dajudaju yatọ si eleyii Ọlọhun ni awọn tira kan ti O 
sọ kalẹ fun awọn anabi Rẹ, ti ẹnikan kò mọ orukọ wọn, ati onka wọn, 
yatọ si Ẹni ti O sọ wọn kalẹ -mimọ ati giga ni fun Un-. 

Ati pe gbogbo awọn Tira wọnyi wa lati wa fi Af-Tawhiid -sise 
Ọlọhun ni ọkan- ati sise E ni àáso pẹlu ijọsin rinlẹ, ati sise awọn isẹ 
rere, ati kikọ Ash-Shirk -isẹbọ si Ọlọhun- ati ibajẹ lori ilẹ. Nitori naa 
ọkan naa ni ipilẹ ipepe awọn anabi, bi o tilẹ jẹ pe iyapa wa laarin wọn 
ninu awọn ofin ati awọn idajọ. 

Nini igbagbọ si awọn Tira naa ni gbigba sisọkalẹ wọn fun awọn 
ojisẹ ti o ti siwaju, ati pe nini igbagbọ si Al-Qur'aan ni gbigba a gbọ, 
ati titẹle ohun ti o wa ninu rẹ. 


2S y AS Jay aU ol JE Oyajly aj oy dI dpl L—a Jye JI oyi 


.IyAs sg s;j-l i ALo ys 
g Ojisẹ naa gba ohun ti a sọ kalẹ fun un lati ọdọ Oluwa rẹ gbọ, ati 
awọn olugbagbọ-ododo, onikaluku wọn gba Ọlọhun gbọ ati awọn 
malaika Rẹ, ati awọn tira Rẹ, ati awọn ojisẹ Rẹ ? IQur'aani, Baqarah: 2851. 
Ọlọhun ti O ga tun sọ pe: 
.lr :2Le$I sije OGU jl oyo oje lako Yo k$ O) oa $I d pi Use 
KẸ tẹle ohun ti a sọ kalẹ fun yin lati ọdọ Oluwa yin, ki ẹ ma si se tẹle 
awọn alafẹyinti kan lẹyin Rẹ ? ISuuratul-A'araaf: 31. 


.31- 


Ati pe dajudaju Al-Qur'aan da yatọ si awọn tira ti o siwaju pẹlu 
awọn nnkan kan; eyi ti o pataki ju ninu wọn ni: 

1- Wi pe Mu ujisah. -akonilagara- ni i pẹlu gbolohun rẹ, ati 
itumọ rẹ, ati ohun ti n bẹ ninu rẹ ninu awọn nnkan ti o daju gan-an 
nipa ile-aye ati imọ. 

2- Wi pe oun ni ipari awọn tira sanma, dajudaju a fi i se opin 
awọn tira naa, gẹgẹ bi a ti se fi anabi wa Muhammad, se ipẹkun fun 
awọn ojisẹ. 

3- Wi pe Ọlọhun ti se Olugbọwọ sisọ ọ, nibi gbogbo ayipada, 
tabi atọwọbọ, yatọ si awọn tira yoku ti o se pe ayipada ati atọwọbọ ti 
wọnu wọn. 

4- Wi pe olujẹri ododo ni i fun ohun ti o siwaju rẹ ninu awọn 
tira, olusọ si ni i lori wọn pẹlu. 

53- Wi pe oluparẹ ni i fun gbogbo awọn tira ti o siwaju. 

Ọlọhun t'O ga sọ pe: 


(Saa oô JE Joa 3 su Ou (SO) da SS, e gọ ja OS 


OB9S) :aea osel O ka $i asi Ake 
- Kò jẹ ọrọ kan ti wọn da adapa irọ rẹ, sugbọn o jẹ ki a mọ ododo eyi 
ti o ti siwaju rẹ, o si n se alaye gbogbo nnkan, ati pe imọna ati aanu ni 
fun awọn ijọ ti wọn jẹ onigbagbọ-ododoO ? ISuuratu Yuusuf: 1111. 

I51 Gbigba awọn iroyin awọn tira ti o siwaju naa: 

A mọ amọdaju pe ododo ti kò si iyemeji ninu rẹ ni ohun ti o wa 
ninu awọn tira wọnyun un, ninu awọn iroyin ti Ọlọhun fi ransẹ si 
awọn ojisẹ Rẹ, "ki ikẹ ati ọla Ọlọhun o maa ba wọn". 

Sugbọn eyi kò tumọ si pe ki a ni igbagbọ si ohun ti o wa ninu 
awọn tira ti n bẹ lọwọ awọn onitira -Ahlul-Kitaab- nisinyi, nitori pe 
ayipada ati atọwọbọ ti ba wọn, wọn kò si sẹku lori ipilẹ wọn, eyi ti 
Ọlọhun sọ kalẹ fun awọn ojisẹ Rẹ, "ki ikẹ ati ọla Ọlọhun o maa ba a... 

Ati pe ninu ohun ti a mọ amọdaju rẹ ninu awọn tira wọnyi ni 
ohun ti Ọlọhun fun wa ni iroyin nipa rẹ ninu Tira Rẹ, nipa pe: Aru- 
ẹru-ẹsẹ kan kò ni i ru ẹru ẹsẹ ẹlomiran, ati pe kò si ohun ti o wa fun 
eniyan ju ohun ti o se ni isẹ lọ, ati pe a o fi isẹ rẹ han an nigba ti o ba 
ya, lẹyin naa a o san an ni ẹsan rẹ ni ẹsan ti o kun rẹrẹ. 

Ọlọhun -giga ni fun Un- tun sọ pe: 


233 53)02 37. YI lu— AW) an! alo Po cCAmoO2 Q LE Lu í li 


slpkl olj£ £ o£g Oye oko Oly yee te YI OLOMO ol, es el 


.32- 


.Le-yA pea): 4 ,—3JI 
k Tabi wọn kò fun un niro ni nipa ohun ti o wa ninu Tira Muusa. Ati 
Ibraahiim ẹni ti o mu ofin Ọlọhun sẹ. Pe ẹmi-ẹlẹsẹ kan kò ni i ru ẹru 
ẹsẹ omiran. Ati pe kò si ohun ti o wa fun eniyan ju ohun ti o se ni isẹ 
lọ. Ati pe isẹ rẹ a o fi i han an nigba ti o ba ya. Lẹyin naa a o san an ni 
ẹsan rẹ ni ẹsan ti o kun rẹrẹ ? ISuuratun-Najm: 36-411. Ọlọhun t'O ga tun sọ 
pe: 
.Oa9l A—oali JA la OJ .yàdy pe ayeyi, Daji aULI Os Ji 


.Iya-yns teleyii AI IE n —a——2 
g Sugbọn isẹmi ile-aye ni ẹ wa maya. Bẹẹ si ni lisẹmiJ ọrun l'o dara 
julọ, ti yoo si maa bẹ titi. Dajudaju eyi n bẹ ninu awọn tira ti akọkọ. 
Tira Ibraahiim ati ti MUUUS38 ?? ISuuratul-A'alaa: 16-191. 

Sugbọn awọn idajọ wọn: Ọranyan l'o jẹ lori wa pe ki a maa fi 
ohun ti o wa ninu Al-Qur'aan sisẹ, yatọ si ohun ti o wa ninu awọn tira 
ti o siwaju, a o wo o, ti o ba jẹ ohun ti o tako ofin wa, a kò ni i sisẹ 
pẹlu rẹ, ki i se nitori pe o jẹ irọ, bẹẹ kọ, otitọ ni i ni asiko rẹ, sugbọn ki 
i se ọranyan lori wa pe ki a sisẹ pẹlu rẹ, nitori pe a ti pa sise isẹ pẹlu 
ofin rẹ rẹ pẹlu ofin ti wa. Nitori naa ti o ba dọgba pẹlu ofin wa; a jẹ pe 
otitọ ti ofin wa tọka si jijẹ otitọ rẹ ni 1. 

I61 Awọn Tira ti o ti sanma wa, eyi ti orukọ wọn wa 
ninu Al-Qur'aan ati Sunna, ni: 

1l- Al-Qur'aan Alapọnle: 

Oun ni ọrọ Ọlọhun eyi ti O sọ kalẹ fun Muhammad, opin awọn 
ojisẹ ati awọn anabi, "ki ikẹ ati ọla Ọlọhun o maa ba a... Nitori naa o jẹ 
opin awọn tira ti a sọ kalẹ, Ọlọhun si ti se Olugbọwọ sisọ ọ nibi 
ayipada ati atọwọbọ, O si se e ni oluparẹ fun awọn tira yoku. 

Ọlọhun t'O ga sọ pe: 


sa omi, I€ogeaUL a UJ, SAJU sfUJÒ 


k Dajudaju Awa ni a sọ iranti naa kalẹ, ati pe dajudaju Awa ni Olusọ 
rẹ 0? ISuuratul-Hijr: 9), (Ọlọhun t'O ga tun sọ pe: 


wSe-Ú le Lsuga; OLEJ oe Ajọ oi tude GPFU cPUSÚI SAJ UJ SÍ, 
LLOA ua: li d yi le ae 


cA si ti sọ Tira naa kalẹ fun ọ pẹlu ododo, o jẹ olumunimọ ohun ti o 
Jẹ ododo ninu ohun ti o siwaju rẹ ninu tira, ati olusọ lori rẹ. Nitori naa 


-33- 


maa se idajọ laarin wọn pẹlu ohun ti Ọlọhun sọ kalẹ 5 ISuuratul-Maa'idah: 
481. 

2- At-Tawraata -Majẹmu Laelae-: 

Oun ni Tira ti Ọlọhun sọ kalẹ fun Anabi Muusa, "ki ọla Ọlọhun 
o maa ba a', O si se e ni imọna ati imọlẹ, ti awọn anabi awọn ọmọ 
Isrẹli ati awọn olumọ wọn maa n fi n se idajọ. 

Sugbọn At-Tawraata ti o jẹ ọranyan pe ki a ni igbagbọ si ni eyi ti 
Ọlọhun sọ kalẹ fun Anabi Muusa, "ki ọla Ọlọhun o maa ba a. , ki i se 
At-Tawraata ti wọn ti ti ọwọ bọ, ti o wa lọwọ awọn oni-tira ni oni yii. 

Ọlọhun t'O ga sọ pe: 


Igats ogo) Iyejol ogi Ogoji LẸ a E jp aa ty sjoji UJpl UJ 


.l££ mu AI oluso Ibare Le gueôlu OJU Ja 

g Dajudaju Awa ti sọ At-Tawraata -Majẹmu Laelae- kalẹ, imọna wa 
ninu rẹ ati imọlẹ. Awọn anabi ti wọn gbafa fun Ọlọhun a maa dajọ 
pẹlu rẹ fun awọn Yahuudi -Ju- ati pe awọn alufa wọn agba ati awọn 
amofin wọn naa la maa dajọ pẹlu rẹlJ, nitori ohun ti a fun wọn sọ ninu 
tira Ọlọhun  ISuuratul-Maa'idah: 441. 

3- Injiila -Bibeli, Majẹmu Titun-: 

Oun ni Tira ti Ọlọhun sọ kalẹ pẹlu ododo fun Anabi Isa -Jesu- 
"ki ọla Ọlọhun o maa ba a, ajẹri ododo ni i fun ohun ti o siwaju rẹ 
ninu awọn tira ti o ti sanma wa. 

Sugbọn Bibeli -Majẹmu Titun- ti o jẹ ọranyan pe ki a gbagbọ ni 
Tira eyi ti Ọlọhun sọ kalẹ fun Anabi Isa -Jesu- "ki ọla Ọlọhun o maa 
ba a", pẹlu ipilẹ rẹ ti o se deedee, ki i se awọn Bibeli ti wọn ti ti ỌWỌ 
bọ, ti n bẹ lọwọ awọn oni-tira ni oni yii. 

Ọlọhun t'O ga sọ pe: 


de JI NII si, oji o Se eu Ú Use £u" oi a Abe YA. 
ijjol i oyEGl) Abe say SAA fl; jl ye ọsọ ọg I UdLas) jys GAA AS 

LOLE. oajuul 
Ati pe Awa fi Anabi Isa ọmọ Maryam tẹle ipasẹ wọn, ni olujẹri 
ododo si ohun ti o siwaju rẹ ninu At-Tawraata, A si fun un ni Injiila - 
Bibeli- imọna wa ninu rẹ ati imọlẹ, o si jẹ olumunimọ ododo nipa 


ohun ti o ti siwaju rẹ ninu At-Tawraata, o si tun jẹ imọna ati isiti fun 
awọn olubẹru Ọlọhun ? ISuuratul-Maa'idah: 461. 


.34- 


Ninu ohun ti At-Tawraata ati Bibeli se akojọpọ rẹ ni ifunni ni 
iro-idunnu pẹlu isẹ Iti a fi ranl Anabi Muhammad, "ki ikẹ ati ọla 
Ọlọhun o maa ba a" . Ọlọhun t'O ga sọ pe: 


JEÔYI, 8ùgBh ad Ade ti p$ e aja Ig li agbdyo Jl Osa osú 
HULI kede ẹjá, OU YA j£, SOU se ANA; 3 aju ke PU 
.Iyev :Ò el a, yo) (i kase 1S. sgi dI; e re) en 2 


kAwọn ti wọn n tẹle ti Ojisẹ naa, Anabi naa, ẹni ti kò mọ ọ kọ ti kò 
mọ ọ ka, ẹni ti wọn ba akọsilẹ nipa rẹ lọdọ wọn ninu At-Tawraata ati 
ninu Injiila, yoo maa fooro wọn si iwa rere, yoo si maa kọ aburu fun 
wọn, yoo si maa se awọn ohun ti o dara ni ẹtọ fun wọn, yoo si maa se 
awọn ohun ti kò dara ni eewọ fun wọn, yoo si maa gbe awọn ẹru ti o 
wuwo kuro fun wọn, ati ajaga ti n bẹ fun WỌn o? ISuuratul-A'araaf: 1571. 

4- /abuura 

Oun ni Tira eyi ti Ọlọhun sọ kalẹ fun Anabi Daa uud, "ki ọla 
Ọlọhun o maa ba a". 2abuura eyi ti o si jẹ ọranyan pe ki a gbagbọ ni 
ohun ti Ọlọhun sọ kalẹ fun Anabi Daa'uud, "ki ọla Ọlọhun o maa ba 
a", ki i se eyi ti atọwọbọ ti wọ inu rẹ ninu isẹ awọn Yahuudi -Ju-. 
Ọlọhun t'O ga sọ pe: 

.Bsey sesi l lp aj ol 21: 
ckAti pe Awa fun Daa'uud ni 27abuura ? ISuuratun-Nisaa'i: 631. 

(51 Tira Anabi Ibraahiim ati ti Anabi Muusa: 

Oun ni Tira ti Ọlọhun fun Anabi Ibraahiim ati Anabi Muusa, "ki 
ọla Ọlọhun o maa ba awọn mejeeji. , awọn tira Wọnyi si ti sọnu, a kò si 
mọ nnkan kan nipa wọn yatọ si ohun ti ọrọ nipa rẹ wa ninu Al- 
Qur'aan alapọnle ati Sunna. 

Ọlọhun t'O ga sọ pe: 


333 53) 397 YI sj—3 (ṢÚ kolly Jeje cm Ọ Lo Lu J ẹl 
slpkl olj£ £ s£g Oye oko Ol yee ti YI OLSGMO JJ ol, Les el 

.ley-ya iyo a, je a—i YI 
g Tabi wọn kò fun un niro ni nipa ohun ti o wa ninu Tira Muusa. Ati 
Ibraahiim ẹni ti o mu ofin Ọlọhun sẹ. Pe ẹmi-ẹlẹsẹ kan kò ni i ru ẹru 
ẹsẹ omiran. Ati pe kò si ohun ti o wa fun eniyan ju ohun ti o se nisẹ lọ. 


Ati pe isẹ rẹ a o fi i han an nigab ti o ba ya. Lẹyin naa a o san an ni 
ẹsan rẹ ni ẹsan ti o kun rẹrẹ ? ISuuratun-Najm: 36-411. Ọlọhun t'O ga tun sọ 


.35- 


pe: 
pe 3 e YI SAJ 2uL Oj pọ ogba aj kal 5 suS oe o 23 


.Da-vy£:gbSla,.-1 ca 983 A e) —A——2 MY —a- aji GA la O) olo 
Dajudaju ẹni ti o se mimọ ti jere. Ti o si n ranti orukọ Oluwa rẹ, ti o 
si n kirun. Sugbọn isẹmi ile-aye ni ẹ n wa maya. Bẹẹ si ni lisẹmij ọrun 
l'o dara ju, ti yoo si maa bẹ titi. Dajudaju eyi n bẹ ninu awọn tira ti 
akọkọ. Tira Ibraahiim ati ti MUUS8 ?? ISuuratul-A'alaa: 14-191. 


-36- 


ORIGUN KẸRIN: NINI IGBAGBỌ-ODODO SI AWỌN OJISẸ 


ITI Nini igbagbọ-ododo si awọn ojisẹ, ki ọla Ọlọhun o 
maa ba wọn: 

Ọkan ni i ninu awọn origun igbagbọ-ododo, awọn ti o se pe 
igbagbọ ẹniyan kò le e rinlẹ afi pẹlu wọn. 

Nini igbagbọ-ododo si awọn ojisẹ si ni: Nini adisọkan ti o 
gbopọn pe dajudaju Ọlọhun ni awọn ojisẹ kan, ti O sa lẹsa, nitori jijẹ 
awọn isẹ Rẹ dopin. Nitori naa ẹnikẹni ti o ba tẹle wọn ti mọna, ẹnikẹni 
ti o ba si kọ ti wọn ti sina, ati pe wọn ti jisẹ ohun ti Ọlọhun sọ kalẹ fun 
wọn ni jijisẹ ti o han gbangbá, wọn si jisẹ ohun ifọkantan naa, wọn si 
se isiti fun ijọ wọn, wọn si jagun nitori Ọlọhun ni paapaa jijagun, wọn 
si mu awọn awijare wa, ati pe wọn kò yi nnkan kan pada, bẹẹ wọn kò 
Pa nnkan kan da, wọn kò si gbe nnkan kan pamọ ninu ohun ti a fi ran 
wọn nisẹ, a si tun ni igbagbọ si awọn ti Ọlọhun darukọ wọn fun wa ati 
awọn ti kò darukọ, ati pe gbogbo ojisẹ a maa funni iro-idunnu nipa ẹni 
ti n bọ lẹyin rẹ, bẹẹ ni ẹni ti o gbẹyin ninu wọn a maa se ijẹri ododo 
fun ẹni ti o siWaju rẹ. 

Ọlọhun t'O ga sọ pe: 


sia; Oleol, je tel, wosl,) JÌ Jl Le; tọji ayi wọ aoti Ja) 
a-i oa ôyò YiwÁy o yo) ai NRU aji Les JI: 
.hiya aaabajjel CÔ isi 4 S kp? 


KẸ wi pe: Awa gba Ọlọhun gbọ, ati ohun ti a sọ kalẹ fun wa ati ohun 
ti a sọ kalẹ fun Ibraahiim, ati Ismaa: til, ati Ishaaq, ati Ya aquub, ati 
awọn arọmọdọmọ, ati ohun ti a fun Muusa ati Isa ati ohun ti a fun 
awọn anabi lati ọdọ Oluwa wọn, awa kò ya ẹnikan si ọtọ ninu wọn, 
awa si jẹ ẹni ti o juwọ-jusẹ silẹ fun Ọlọhun -Musulumi- ? ISuuratul-Baqarah: 
1361. 

Nitori naa ẹnikẹni ti o ba pe ojisẹ kan ni irọ, dajudaju o ti pe ẹni 
ti o gba lododo Ininu wọnl ni irọ, ati pe ẹnikẹni ti o ba kọ ọrọ si i lẹnu, 
ti kọ ọrọ si ẹni ti a pa a lasẹ pe ki o tẹle tiẹ lẹnu. Ọlọhun t'O ga sọ pe: 


or$ Oshi kejy Ol ou lgja OlOyugy ALejy OU Ọs ASO oa)! o) 
oy KI A OlÚj Ole JỌ ogi Ipisẹ Ol Oju a) gaan, AS jaa 
Obey oe. suoja,i-1 6 sg Ele oa 2IKU Uasel, L- 


Dajudaju awọn ti wọn n se aigbagbọ si Ọlọhun, ati awọn ojisẹ Rẹ, ti 


.37- 


wọn si n fẹ lati fi ipinya si aarin Ọlọhun, ati awọn ojisẹ Rẹ, ti wọn si n 
sọ pe: Awa gba apa kan gbọ Ininu awọn ojisẹJj a si se aigbagbọ si 
omiran; ti wọn si n fẹ lati mu oju-ọna kan laarin eleyii. Awọn wọnyi ni 
alaigbagbọ ni ododo, a si ti pese iya ẹlẹtẹ fun awọn alaigbagbọ 
ISuuratun-Nisaa'i: 150, 1511. 

lI21 Paapaa Jijẹ anabi: 

Jijẹ anabi ni: Wiwa laarin Ẹlẹda ati ẹda nipa Jijisẹ ofin Rẹ, 
Ọlọhun A maa se e ni idẹra fun ẹni ti O ba fẹ ninu awọn ẹda Rẹ, A si 
maa se ẹsa ẹni ti o ba fẹ fun un ninu awọn ẹda Rẹ. Nitori naa sise ẹsa 
kò jẹ ti ẹnikan Jy, si I -mimọ ni fun Un-. Ọlọhun t'O ga sọ pe: 


ve gb sọ,-l gran soso 2 Ol usudỌ e NI -C. olosa; Ati Ì 
kK Ọlọhun A maa sẹsa awọn ojisẹ ninu awọn malaika ati ninu awọn 
eniyan; dajudaju Olugbọrọ, Oluriran ni Ọlọhun " ISuuratul-Hajj: 751. 

Ati pe ohun ti a maa n fi i ta eniyan lọrẹ ni jijẹ anabi, ki i se 
ohun ti a maa n sisẹ ri, a ki i ri i pẹlu ọpọlọpọ titẹle ti Ọlọhun, tabi 
ijọsin, bẹẹ ni ki i wa pẹlu ẹsa anabi naa tabi titọrọ rẹ, ati pe kò tilẹ jẹ 
nnkan kan bi kò se yiyan ati ẹsa lati ọdọ Ọlọhun, Ọba t'O ga, t'O si 
gbọn-un-gbọn. Ọlọhun t'O ga sọ pe: 

by ojojo i osu oye Sj gaa eta oa Jl gpe ati 
k Ọlọhun A maa yan ẹni ti O ba fẹ funra Rẹ, A si maa tọ ẹni ti n sẹri 
Isi ọdọ RẹlJ si ọna ọdọ ara Rẹ ? ISuuratush-Shuuraa: 131. 

I51 Hikmah -ọgbọn- ti o wa ninu riran awọn ojisẹ: 

Hikmah -ọgbọn- ti o wa ninu riran awọn ojisẹ, 'ki ọla Ọlọhun o 
maa ba wọn", n bẹ lara awọn nnkan kan, ti o se pe ninu wọn ni: 

Alakọkọ: Yiyọ awọn eniyan kuro ninu jijọsin fun awọn eniyan 
lọ sibi jijọsin fun Oluwa awọn eniyan, ati nibi imunisin jijẹ ẹru fun ẹda 
lọ sibi ominira jijọsin fun Oluwa awọn ẹda. Ọlọhun t'O ga sọ pe: 


Ibosstolsi si. 1 site awọ YI ulo It, 


cKcAti pe Awa kò ran ọ nisẹ afi ki o le jẹ aanu fun gbogbo aye ? ISuuratul- 
Anbiyaa": 1071. 

Ẹlẹẹkeji: Mimọ idi ti Ọlọhun titori rẹ sẹda awọn ẹda, oun ni 
jijọsin fun Un, ati sise E ni àáso, eyi ti a kò le e mọ afi ni ọna awọn 
ojisẹ, awọn ẹni ti Ọlọhun sẹsa wọn ninu awọn ẹda Rẹ, ti O si fun wọn 
ni ajulọ lori gbogbo ẹda. Ọlọhun t'O ga sọ pe: 


dero A eo aUldl Isola al lse Ol Y yu) ol. JS oy Ebo ad, 


- 39Ṣ- 


cKAti pe dajudaju A ti gbe ojisẹ kan dide ninu gbogbo ijọ kọọkan; pe: 
Ẹ maa jọsin fun Ọlọhun, ki ẹ si jinna sI aWỌn OOS38 ?? ISuuratu n-Nah'1 :361. 

Ẹlẹẹkẹta: Gbigbe awijare duro lori awọn eniyan pẹlu riran awọn 
ojisẹ naa. Ọlọhun t'O ga sọ pe: 


ne seso, 14 LSe la je 


K Awọn ojisẹ ti wọn jẹ olufunni ni iro-idunnu ati olukilọ, ki awijare 
kan o ma baa si fun awọn eniyan lọdọ Ọlọhun lẹyin -t'O ti ran- awọn 
ojisẹ wọnyi, Ọlọhun si jẹ Alagbara, Ọlọgbọn ? ISuuratul-Nisaa'i: 1651. 

Ẹlẹẹkẹrin: Alaye apa kan ninu awọn ohun ti o pamọ, eyi ti awọn 
eniyan kò le mọ pẹlu laakaye wọn, gẹgẹ bi awọn orukọ Ọlọhun ati 
awọn iroyin Rẹ, ati mimọ awọn Malaika, ati ọjọ ikẹyin, ati ohun ti o 
yatọ si eleyii. 

Ẹlẹẹkarun-un: Jijẹ ti awọn ojisẹ naa jẹ awokọse rere, Ọlọhun 
pe wọn pẹlu awọn iwa alapọnle, O si sọ wọn nibi awọn iruju ati 
ifẹkufẹ. Ọlọhun t'O ga sọ pe: 

Iso toyi :j,-1 i osi y Alaga A Saa oadj! el ji 
KAwọn wọnyi ni ẹni ti Ọlọhun ti tọ sọna, nitori naa imọna wọn ni ki o 
kọse ?? ISuuratul-An-aam: 901. Ọlọhun t'O ga tun sọ pe: 
Jo sogeyi: ol IA ayo Je, Ọ e ot aj) 
Dajudaju ohun awokọse rere n bẹ fun yin lara Ojisẹ Ọlọhun ? ISuuratul 
Ah2aab: 211. 

Ẹlẹẹkẹfa: Sise atunse awọn ẹmi, ati mimu aburu kuro ninu wọn, 
ati fifọ wọn mọ, ati mimọ wọn, ati sise ikilọ fun wọn nibi gbogbo 
ohun ti i maa n ko iparun ba wọn. Ọlọhun t'O ga sọ pe: 
cerba, we po; GUN ẹjẹ gbi kẹ Yye) ol O oa gún aa 

IW WO ONE LKUUWBREU 

Oun ni Ẹni ti O gbe ojisẹ kan dide laarin awọn alaimọọkọ-mọọka lati 

inu wọn, ti n ka awọn aayah Rẹ fun wọn, ti o si n fọ wọn mọ, ti o si n 

kọ wọn ni Tira ati ọgbọn o ISuuratul-Jum'at: 2J. Anabi "ki ikẹ ati ọla Ọlọhun 
o maa ba a. , si sọ pe: 

.Lsury kari ,,Ì ( OSENI gi £) onise LEI )) 


KA kò gbe mi dide afi ki n le baa pe awọn iwa alapọnle 5 LAhmad ati 
Haakim l'o gbe e jadel. 


.39- 


I41 Isẹ awọn ojisẹ "ki ọla Ọlọhun o maa ba a": 

Awọn ojisẹ "ki ọla Ọlọhun o maa ba a' , ni awọn isẹ ribiribi, ti o 
se pe ninu wọn ni: 

a- Jijẹ isẹ ofin Sharia de opin, ati pipe awọn eniyan lọ sidi ijọsin 
fun Ọlọhun nikan, ati bibọ ijọsin fun ohun ti o yatọ si I danu. Ọlọhun 
t'O ga sọ pe: 
aju agba A NI lasi Osi NI oka, o l'aayuas dosla. sadi 


Ira joe9I sjjeol N L—e- 


kKAwọn ẹni ti wọn jẹ isẹ Ọlọhun de opin, ti wọn si n bẹru Rẹ, ti wọn 
kò si bẹru ẹnikan yatọ si Ọlọhun, Ọlọhun si to ni OlusirO o ISuuratul- 
Ah2aab: 391. 

b- Sise alaye ohun ti Ọlọhun sọ kalẹ ni ẹsin. Ọlọhun t'O ga, sọ 
pe: 
.££:edsjel o; Sa yabd; kadi Op kọpul oj, SO UN UIyÍ; 
k Ati pe A sọ iranti naa kalẹ fun ọ, ki o le maa se alaye fun awọn 
eniyan ohun ti a sọ kalẹ fun wọn, ati ki wọn o le baa maa ronu 5 
ISuuratun-Nahil: 441. 

d- Fifi awọn ijọ mọna lọ sidi rere, ati sise ikilọ fun wọn nibi 
aburu, ati fifun wọn ni iro-idunnu pẹlu ẹsan, ati sise ikilọ fun wọn pẹlu 
iya ẹsẹ. Ọlọhun t'O ga sọ pe: 

Ise Gule, it ogu 9 ORA 5; 
k Ni awọn ojisẹ, ti wọn jẹ olufunni ni iro-idunnu ati olukilọ o ISuuratun- 
Nisaa':: 1651. 

e- Sise atunse awọn eniyan pẹlu apejuwe daadaa, ati awokọse 
rere ninu awọn ọrọ ati awọn ise. 

ẹ- Gbigbe ofin Ọlọhun duro laarin awọn eniyan ati mimu un lo. 

f- Ijẹri awọn ojisẹ lori awọn ijọ wọn ni ọjọ igbende, pe awọn ti 
jẹ isẹ fun wọn ni jijẹ ti o de opin, ti o han gbangbá. Ọlọhun t'O ga, sọ 
pe: 
oto sjjol i lojẹs oyi le el Uoey ajẹdu A JE oja tee 5) o suSO 


.T6 


k Njẹ bawo ni lọrọJ yoo ti jẹ nigba ti A ba mu ẹlẹri kan wa ninu ijọ 
kọọkan, ti A si mu iwọ jade ni ẹlẹri lori awọn Wọnyi ?? ISuuratun-Nisaa'i: 411. 


-40- 


IBI Ẹsin gbogbo awọn anabi ni Islam: 

Ẹsin gbogbo awọn anabi ati awọn ojisẹ ni Islam. Ọlọhun -giga ni 
fun Un- sọ pe: 

DA jo JU: jj) O aDLOYI Al ose oaoji ol 
k Dajudaju ẹsin ni ọdọ Ọlọhun ni Islam o ISuuratu Aal-Imraan: 191. (Gbogbo 
wọn ni wọn n pepe lọ sidi ijọsin fun Ọlọhun nikan, ati pipa ijọsin fun 
ohun ti o yatọ si I ti, bi o tilẹ jẹ pe awọn ofin wọn ati awọn idajọ wọn 
yatọ sira wọn, sugbọn ẹnu wọn ko lori ipilẹ, ti i se Af-/awhiid -sise 
Ọlọhun ni ọkan ninu ijọsin-. Anabi "ki ikẹ ati ọla Ọlọhun o maa ba a. , 
sọ pe: 
lae! aji (co)kd 3 ej ao yI j 
ccỌmọ ọbàkan ni awọn anabi ?? Bukhari l'o gbe e jade. 

I61 Eniyan abara ni awọn ojisẹ, wọn kò mọ ikọkọ: 

Imọ ikọkọ wa ninu awọn iroyin jijẹ ọlọhun, ati pe kò si ninu 
awọn iroyin awọn anabi; nitori pe eniyan abara ni wọn, gẹgẹ bi awọn 
mìíran ti Wọn yatọ si wọn ninu awọn eniyan, wọn a maa jẹ, wọn si 
maa mu, wọn a si maa fẹ iyawo, wọn a si maa sun, wọn a si maa se 
amodai, bẹẹ ni a maa rẹ wọn. Ọlọhun t'O ga sọ pe: 

GOIyeyl 2 Oye ẹlaojdi oji LJ A) YI ogbo JI sa gla ULO JI Li 

Iyi oya a,,—1 
K Awa kò ran ojisẹ kan ninu awọn ojisẹ nisẹ siwaju rẹ, afi ki wọn o 
maa jẹ ounjẹ, ki wọn o si maa rin ni aarin awọn ỌJ8 ?? ISuuratul-Furqaan: 20). 
Ọlọhun t'O ga sọ pe: 

IFA :28742,,-1 (A 3 lela)lkA Ilesa OIL osa Ee; Uk jÍ 22.) 
kK Dajudaju Awa ti ran awọn ojisẹ kan nisẹ siwaju rẹ, A si se awọn 
iyawo ati awọn ọmọ fun WỌn ?? ISuuratur-Ra'ad: 381. Ati pe ohun ti i maa n 
se eniyan ninu ibanujẹ, ati idunnu, idaamu, ati idasansan a maa se 
wọn; bẹẹ ni Ọlọhun kò sa wọn lẹsa afi nitori jijisẹ ẹsin Rẹ de opin, 
wọn kò si mọ ikọkọ, afi ohun ti Ọlọhun ba fi han wọn. Ọlọhun -giga ni 
fun Un- sọ pe: 


o? Sa 9 Jy o oj ge YI lol as le. jẹbu 5 csAJI Ite 


.IYy-yA osi aj jel A lALe jy AA aa alọ Oju 


-41- 


k Oni-imọ ikọkọ, nitori naa ki I fi imọ ikọkọ Rẹ han ẹni kankan. Afi 
ẹni ti O ba yọnu si ni ojisẹ kan, sibẹsibẹ yoo jẹ ki olusọ kan o maa bẹ 
ni iWaju rẹ ati ni ẹYyInN rẹ ? ISuuratul-Jinn: 26-271. 

L71 Isọ awọn ojisẹ: 

Ọlọhun -mimọ ati giga ni fun Un- se ẹsa awọn ẹni-ajulọ ju ninu 
awọn ẹda Rẹ, ati awọn ti wọn pe ju ni dida ati ni iwa fun jijẹ isẹ Rẹ, O 
si se isọ fun wọn kuro nibi awọn ẹsẹ nlanla, O si fọ wọn mọ nibi 
gbogbo alebu titi wọn yoo fi jẹ isẹ Ọlọhun fun awọn ijọ wọn. Nitori 
naa ẹnu awọn ijọ ko lori pe ẹni ti a sọ ni wọn ninu ohun ti wọn n funni 
niroyin rẹ nipa Ọlọhun -mimọ ati giga ni fun Un- nipa jijẹ isẹ Rẹ de 
opin. Ọlọhun t'O ga sọ pe: 


ly AJU y o Lô Je d olebi owo Ogiu Abs tolu 9 
.Iay eti isal (sakdl ose alasa 


ck Irẹ Ojisẹ, jisẹ ohun ti a sọ kalẹ fun ọ lati ọdọ Oluwa rẹ de opin, bi o 
kò ba se bẹẹ, a jẹ pe iwọ kò jẹ isẹ Rẹ de opin, Ọlọhun yoo si maa 
daabo bo ọ kuro lọdọ awọn eniyan ?? ISuuratul-Maa'idah: 671. 

Ọlọhun t'O ga tun sọ pe: 


ya sgoy ju a) YI lab o yọe yi ayeyi LOYU. jy o ala os 
k Awọn ẹni ti wọn jẹ isẹ Ọlọhun de opin, ti wọn si n bẹru Rẹ, ti wọn 
kò si bẹru ẹnikan yatọ si Ọlọhun ?? ISuuratul-Ahsaab: 391. Ọlọhun t'O ga tun 
sọ pe: 


( isan eyo JE sor kg) Le Iuel, k4j oyu laki as oÍ yi 
.IYA gla, 1 


-K Ki O ba le mọ pe wọn ti jisẹ Oluwa wọn de opin, ati pe O yipo ohun 
ti n bẹ lọdọ wọn, O si se isiro gbogbo nnkan ni onka ?? ISuuratul-Jinn: 281. 

Ati pe ti ẹsẹ kekere kan ba ti ọwọ ẹnikan wọn sẹlẹ, eyi ti o se pe 
kò jẹmọ jijẹ isẹ dopin; a o se afihan rẹ fun wọn, wọn yoo si 
ronupiwada lọ si ọdọ Ọlọhun ni kia, wọn yoo si sẹri pada lọ si ọdọ Rẹ. 
Nitori naa yoo dabi ẹni pe kò sẹlẹ ri, wọn yoo si ti ara rẹ ni ipo ti o ga 
ju awọn ipo wọn ti o siwaju lọ. Eleyii ri bẹẹ, nitori pe dajudaju Ọlọhun 
ti se adayanri awọn anabi Rẹ, "ki ikẹ ati ọla Ọlọhun o maa ba wọn" , 
pẹlu pipe awọn iwa, ati awọn iroyin rere, O si fọ wọn mọ kuro nibi 
gbogbo ohun ti yoo mu ki iyi wọn ati awọn ipo wọn o subu. 


.42- 


l81 Onka awọn anabi ati awọn ojisẹ ati ẹni-ajulọ ju 
ninu wọn: 

O rinlẹ pe onka awọn anabi, "ki ikẹ ati ọla Ọlọhun o maa ba 
wọn, ni ọgọrun mẹta ati nnkan kan le ni mẹwa, fun ọrọ Anabi, "ki ikẹ 
ati ọla Ọlọhun o maa ba a. , nigba ti wọn bi i leere nipa onka awọn 
ojisẹ Ípel: 

.Isurl su, (C gAS y Le a se AS ATUÁSÚ, yy 
gkỌbẹọrun mẹta ati mẹẹdogun, wọn jọ, Wọn si DỌ ?? IHaakim l'o gbe e jadel. Ati 
pe awọn anabi pọ ju eleyii lọ. O n bẹ ninu wọn ẹni ti Ọlọhun sọ fun wa 
nipa rẹ ninu Tira Rẹ, o si wa ninu wọn ẹni ti kò sọ fun wa nipa rẹ, ati 
pe Ọlọhun ti darukọ mẹẹdọgbọn ninu wọn ninu Tira Rẹ, ni anabi ati 
Ojisẹ. 

Ọlọhun t'O ga sọ pe: 
st £jjol i file kẹseS Ù DUOjy 2 oe ide yausasaô AB Do) 

By 
Awọn ojisẹ kan n bẹ ti A ti sọ itan wọn fun ọ tẹlẹ, bẹẹ ni awọn ojisẹ 
kan n bẹ ti A kò sọ itan wọn fun Ọ ? ISuuratun-Nisaa'i: 1641. 
Ọlọhun -giga ni fun Un- tun sọ pe: 


e ly OJ su oy obe jo oj A le wosl dj su too Abs ji 
3 ala A o Joe IRNW La La AS co Ama GO ——1 fi ay wole. 
ss US )3 cool gje OAS y Os yiye yy eke ga o gly Ooko) 
Ulo US y Us oojo, kl, kele) ọogbuLaJl sa JE opu ee; 
Jiya JI Psa) Ase; k£lrel) kábjô) ketbi o, oooUÚd i 

.IAV-AY :ẹtoÔl a, :—1 a 
kc Eyi ni idi-ọrọ Wa ti A fun Ibraahiim lori awọn eniyan rẹ, A maa N 
gbe ẹni ti o ba wu Wa ga ni ipo, dajudaju Ọlọgbọn, Oni-Mimọ ni 
Oluwa rẹ. Awa si fun un ni Ishaaq ati Ya aquub, Awa si tọ onikaluku 
wọn si ọna, Awa si tọ Nuuhu si ọna siwaju. Ninu awọn arọmọdọmọ rẹ 
ni Daa'uud, ati Sulaiman, ati Ayyuub, ati Yuusuf, ati Muusa, ati 
Haaruun. Bayi ni A se maa N san ẹsan fun awọn oniwa-rere. Ati 
7akariyyaa, ati Yahyaa, ati Isa, ati IlIyaas; gbogbo wọn l'o n bẹ ninu 


awọn ẹni-rere. Ati Ismaat:i til, ati Alyasa a, ati Yuunus, ati Luut, 
gbogbo wọn ni A se ajulọ fun lori awọn ẹda. Ati ninu awọn baba wọn 


.43- 


ati awọn arọmọdọmọ wọn, ati awọn ọmọ iya wọn lọkunrin, Awa si sa 
wọn lẹsa; A si tọ wọn si ọna kan ti O (Ọ 5? ISuuratul-An'aam: 83-871. 
Ati pe Ọlọhun se ajulọ fun apa kan ninu awọn anabi lori omíran. 
Ọlọhun t'O ga sọ pe: 
"lse si eyi sjel . pea ole okodl as UL29 a2)3 
k Ati pe dajudaju A ti fun apa kan ninu awọn anabi ni ajulọ lori apa 


kan o ISuuratul-Isra': 551. Bẹẹ ni Ọlọhun se ajulọ fun apa kan ninu awọn 
ojisẹ lori omiran. Ọlọhun t'O ga sọ pe: 

.Iyey adi ajo A oyo csin -esamo Li e gi bi) 
Awọn ojisẹ ni wọnyun un, A se agbega fun apa kan wọn lori apa 
kan, ISuuratul-Baqarah: 2531. 

Awọn ti wọn si ni ajulọ ju ninu wọn ni awọn oni-ipinnu lọkan) 
ninu awọn ojisẹ; awọn ni Anabi Nuuhu, Ibraahiim, Muusa, Isa, ati 
Anabi wa Muhammad, "ki ọla Ọlọhun o maa ba wọn". Ọlọhun -giga 
ni fun Un- sọ pe: 


.Ire o2u-—I si, €, Ie i oa eyi lul a SU Ò 


k Nitori naa se suuru, gẹgẹ bi awọn oni-ipinnu lọkan)j ninu awọn ojisẹ 

ti se SUUrFU ? ISuuratul Ahqaaf: 351. Ọlọhun -giga ni fun Un- tun sọ pe: 

£P on are pee: kon gi n os Oba eu Ooo oe udo 515 
.ÌIv tele NI ANI .€ Uade UGUsa e uji 

k Nigba ti A gba adehun ni ọdọ awọn anabi ati ni ọdọ rẹ ati ni ọdọ 

Nuuhu ati Ibrahiim ati Musa ati Isa ọmọ Maryam, ati pe Awa gba 

adehun ti o nipọn ni Ọdọ WỌn ? ISuuratul-Ah2aab: 71. 

Anabi Muhammad, "ki ikẹ ati ọla Ọlọhun o maa ba a , si ni ẹni- 
ajulọ ju ninu awọn ojisẹ, ipẹkun awọn anabi, ọga awọn ọmọ Aadama, 
asiwaju awọn anabi nigba ti wọn ba pejọ, agbẹnusọ wọn nigba ti wọn 
ba wa, oni-ibuduro ti ẹyin, eyi ti awọn ẹni-akọkọ ati awọn ẹni-igbẹyin 
yoo titori rẹ jowu rẹ, alasia ọpẹ ati àbatà alọreemu, olusipẹ fun awọn 
ẹda ni ọjọ igbende, oni-Al-Wasiilah -aye ọla nla kan ninu ọgba-idẹra- 
ati Fadhiilah -ajulọ-. Ọlọhun ran an pẹlu eyi ti o lọla ju ninu awọn ofin 
ẹsin Rẹ, O si se ijọ rẹ ni ijọ ti o l'oore ju, ti a gbe jade fun awọn 
eniyan, ati pe O kojọ fun oun ati ijọ rẹ ninu awọn ajulọ ati awọn 
daadaa ohun ti o pin laarin awọn ti wọn siwaju wọn, awọn si ni 
igbẹyin awọn ijọ ni dida, sugbọn awọn ni akọkọ wọn ni gbigbe dide. 

Anabi "ki ikẹ ati ọla Ọlọhun o maa ba a' , sọ pe: 


.-44- 


ilulasatol irose aka yi de esisi hi 


ckA fun mi ni ajulọ lori awọn anabi pẹlu ohun mẹfa ) IMuslim l'o gbe e jadel. 
Anabi "ki ikẹ ati ọla Ọlọhun o maa ba a' , tun sọ pe: 


ṣi Adeda oa Les oro sa Awo olo) ego CGGSL AJI si ẹ21 233 a UÍ 


.lsdesly ari ojo Aa ẹ a l — YI je se 
k'Emi ni asiwaju awọn ọmọ Aadama ni ọjọ igbende, ọwọ mi si ni asia 
ọpẹ yoo wa, ki i se ti irera. Ati pe kò si anabi kan, Aadama ti o fi de 
ori awọn ti wọn yatọ si i, ayaafi ki wọn o wa ni abẹ asia mi ni ọjọ 
igbende ?? lAhmad ati At-Tirmid2i ni wọn gbe e jadel. 

Ẹni ti o si pọwọ le Ojisẹ Ọlọhun, IMuhammadj), "ki ikẹ ati ọla 
Ọlọhun o maa ba a. , pẹlu ajulọ ninu wọn ni Ibraahiim, Al-Khaliil - 
aayò Ọlọhun- "ki ọla Ọlọhun o maa ba a'. Nitori naa awọn Khaliil 
mejeeji ni ẹni-ajulọ ju ninu awọn oni-ipinnu lọkanÌ ninu awọn ojisẹ, 
lẹyin naa ni awọn mẹta yoku lẹyin awọn mejeeji. 

I91 Awọn Mu'uji2ah lawọn ohun ti i ko'ni lagara ti o jẹ 
arisami1 fun awọn anabi, "ki ọla Ọlọhun o maa ba wọn" 

Ọlọhun se iranlọwọ fun awọn ojisẹ Rẹ, "ki ọla Ọlọhun o maa ba 
wọn, pẹlu awọn ami ti o ga, ati awọn ohun ti i ko ni lagara ti iyanu, ki 
o le baa jẹ awijare tabi ẹri, gẹgẹ bi Al-Qur'aan alapọnle, ati lila osupa 
Isis mejil, ati yiyipada ọpa si ejo, ati dida ẹyẹ lati ara amọ, ati ohun ti o 
yatọ si 1. 

Nitori naa ẹri ni ohun ti i ko ni lagara ti o yapa si ohun ti a ba 
saaba lori jijẹ anabi ti ododo, ẹri si ni ami apọnle jẹ lori ododo ẹni ti o 
Jẹri pẹlu jijẹ anabi ti ododo. 

Ọlọhun t'O ga sọ pe: 


LIse ayi ajadi ajo W eouoJU Lo WANT. 


k Dajudaju Awa ti ran awọn ojisẹ wa pẹlu awọn alaye o ISuuratul-Hadiid: 
251. Anabi "ki ikẹ ati ọla Ọlọhun o maa ba a. si sọ pe: 


Ol£ UEjy le yòJi ala, le sai U OSU sa a 383 YI oba i sa ji je ej) 
abolj ( AL) ẹji isu ya Si os ol ye j6 oy— ote ji ly ogi ẹgáll 
lse 


kK Kò si anabi kan ninu awọn anabi afi ki o jẹ pe a fun un ninu awọn 
ami, ohun ti awọn ẹniyan gbagbọ lori iru rẹ, sugbọn eyi ti a fun emi kò 
jẹ nnkan kan yatọ si Wahy -isẹ ti Ọlọhun maa N fi i ransẹ- O fi ransẹ si 


-45- 


mi, nitori naa mo n rankan pe ki n jẹ ẹni ti o pọju ninu wọn ni 
ọmọlẹyin ni ọjọ igbende ?? IBukhari ati Muslim l'o gbe e jadeJ. 

VI101 Nini igbagbọ si jijẹ anabi Anabi wa, Muhammad, 
"ki ikẹ ati ọla Ọlọhun o maa ba a": 

Ipilẹ nla kan ninu awọn ipilẹ igbagbọ-ododo ni nini igbagbọ si 
jijẹ anabi Anabi wa, "ki ikẹ ati ọla Ọlọhun o maa ba a , ati pe 
igbagbọ-ododo kò le e rinlẹ afi pẹlu rẹ. Ọlọhun t'O ga sọ pe: 

.brissi:jj1 gee oa KU Usel Up 4s) AL os$ do) 
kc Ati pe ẹnikẹni ti kò ba gba Ọlọhun gbọ ati Ojisẹ Rẹ, dajudaju Awa 
pese ina elejo fofo silẹ fun awọn alaigbagbọ  ISuuratul-Fath: 131. 

Anabi "ki ikẹ ati ọla Ọlọhun o maa ba a' , sọ pe: 


i: ( AI ni Yy JE ol; cagl MI aji Yyi'Ol sasa ss LpUJI du olo ) 
ii abo 


KA pa mi ni asẹ pe ki n maa ja awọn eniyan logun, titi ti wọn yoo fi 
Jẹri pe: Kò si ọba kan ti o tọ lati fi ododo jọsin fun yatọ si Ọlọhun, ati 
pe Muhammad, ojisẹ Ọlọhun ni i se 5? IMuslim l'o gbe e jade. Nini igbagbọ si 
1 "ki ikẹ ati ọla Ọlọhun o maa ba a' 5, kò si le e pe afi pẹlu awọn nnkan 
kan ti o se pe ninu wọn ni: 

Ekinni: Mimọ Anabi wa Muhammad, "ki ikẹ ati ọla Ọlọhun o 
maa ba a". Oun ni: Muhammad ọmọ Abdullah, ọmọ Abdul Muttalib, 
ọmọ Haashim, ninu iran Quraish ni Haashim ti jade, ọkan ninu awọn 
Larubawa si ni awọn Quraish i se, bẹẹ ni awọn Larubawa jẹ apa kan 
ninu awọn arọmọdọmọ Anabi Ismaai til ọmọ Anabi Ibraahiim, Al- 
Khaliil -aayò Ọlọhun- eyi ti o lọla ju ninu ikẹ ati igẹ Ọlọhun k'o maa 
ba oun ati Anabi wa. Ọdun mẹtalelọgọta ni Anabi wa lo laye, o lo 
ogoji ọdun ninu rẹ siwaju ki Ọlọhun O to se e ni anabi, o si fi ọdun 
mẹtalelogun ninu rẹ jẹ ojisẹ Ọlọhun, ati anabi Rẹ. 

Ekeji ni: Gbigba a lododo lori ohun ti o funni niro, ati titẹle tiẹ 
ninu ohun ti o pa lasẹ, ati jijinna si ohun ti o kọ, ti o si jagbe Ìmọ ni 
lori rẹlJ, ki a si ma se jọsin fun Ọlọhun afi pẹlu ohun ti o se lofin. 

ẹkẹta ni: Nini adisọkan pe ojisẹ Ọlọhun ni i si gbogbo awọn 
ẹda nla meji; alujannu ati eniyan. Nitori naa aaye kò gba ẹnikan ninu 
wọn afi ki o tẹle e. Ọlọhun t'O ga sọ pe: 


LDYA :ÒÔI ye s,..1 (ie Sl li O e) Al oru WA NU. 


g Sọ pe ẹyin eniyan, dajudaju emi ni ojisẹ Ọlọhun si gbogbo yin 5 
ISuuratul-Aaraaf: 1581. 


-.46- 


Ẹẹkẹrin ni: Nini igbagbọ si jijẹ ojisẹ rẹ, ati pe oun l'o ni ajulọ ju 
ninu awọn anabi ati opin wọn. Ọlọhun t'O ga sọ pe: 
.TE. soue3i ij, .Oogkodi £brs Ale; pi 
Sugbọn ojisẹ Ọlọhun ni i, opin awọn anabi si ni i pẹlU ? ISuuratul Ahaaab: 
401. Ati pe Khaliil -aayò- Ọba Alaanujulọ ni i, ati asiwaju awọn ọmọ 
Aadama, oni-ipẹ nla, ẹni ti a se adayanri pẹlu Al-Wasiilah -aye ọla nla 
kan ninu ọgba-idẹra- eyi ti 1 se agbega ti o ga ju ninu ọgba-idẹra, ati 
alabatà alọreemu, ati pe ijọ rẹ ni ijọ ti o ni oore ju ninu awọn ijọ. 
Ọlọhun t'O ga sọ pe: 

JIO. :ola e Ja, 1 € yul o—2- yi a41 a e 
cẸyin ni ijọ ti o ni oore julọ ti a gbe jade fun awọn eniyan o? ISuuratu Aal- 
Imraan: 1101. ÀWỌn Si ni Wọn pọ ju ninu awọn ara ọgba-idẹra -Al-Janna- 
ati pe isẹ rẹ Iti a fi ran anj ni oluparẹ fun gbogbo awọn isẹ ti o siwaju. 

Ẹẹkarun-un ni pe: Dajudaju Ọlọhun ti i lẹyin pẹlu Mu uji:ah - 
ami akonilagara- ti o tobi ju, ati arisami ti o han ju, oun ni Al-Qur'aan 
alapọnle, ọrọ Ọlọhun ti a sọ nibi ayipada ati atọwọbọ. Ọlọhun t'O ga 
sọ pe: 


ala ale O pu yi Oli Ila. ite Igu ol le oki, OSOYI cer so ji 
BA seye) Ai aẹbi pas ẹeas OLE 


K Sọ pe: Ti awọn eniyan ati alujannu ba papọ lori atimu iru Al- 
Qur'aan yii wa, wọn kò ni le mu iru rẹ wa, bi o fẹ ki o jẹ pe apa kan 
wọn n ran apa kan wọn lọwọ ? ISuuratul-Israa': 881. Ọlọhun t'O ga sọ pe: 

a oa: I€ogeaUL a UJ, SAJU sfUJÒ 
k Dajudaju Awa ni a sọ iranti naa lAl-Qur 'aan) kalẹ, ati pe dajudaju 
Awa ni Olusọ rẹ ? ISuuratul-Hijr: 91. 

Ẹkẹfa ni: Nini igbagbọ pe dajudaju Ojisẹ Ọlọhun "ki ikẹ ati ọla 
Ọlọhun o maa ba a' , ti jẹ isẹ de opin, o si jisẹ ohun ifọkantan naa, o si 
se isiti fun ijọ rẹ. Nitori naa kò si rere kan afi ki o ti tọka rẹ fun awọn 
ijọ rẹ, ki o si ti gba wọn ni iyanju nipa rẹ, bẹẹ ni kò si aburu kan afi ki 
o ti kọ ọ fun awọn ijọ rẹ, ki o si ti se ikilọ fun wọn nipa rẹ. Ọlọhun t'O 
ga, sọ pe: 


oka ju wfle saaye ge Le Ale aje wS— Bi sa Oye) ọSeke 0) )) 
OD YA (A gbájjej N won OÔ e) 


.47- 


Dajudaju ojisẹ kan ti wa ba yin lati inu yin, ohun ti yoo ni yin lara a 
maa le koko lara rẹ, o jẹ olusojukokoro lori yin Ilati fi yin mọnal, 
alaanu onikẹ si ni fun awọn olugbagbọ-ododo ? LAl-Qur'aan, Suuratu t-Tawbah: 
1281. 

Anabi "ki ikẹ ati ọla Ọlọhun o maa ba a' , si sọ pe: 


gi asi Le je ole Ai oọ Ol ae Le YI l3 a 2 abi Abọ uji ga O) 


O — sil (ge Asa Les oyi kol já; 
kK Kò si anabi kan ti Ọlọhun ran si ijọ kan siwaju mi, afi ki o jẹ ọranyan 
lori rẹ pe ki o fi ọna mọ awọn ijọ rẹ lọ sidi rere ohun ti o mọ fun wọn, 
ki o si kilọ fun ijọ rẹ nibi aburu ohun ti o mọ fun Wọn ? IMuslim l'o gbe e 
jadel. 

Ekeje ni: Ninifẹ Anabi, "ki ikẹ ati ọla Ọlọhun o maa ba a', ati 
titi ifẹ rẹ siwaju IfifẹranJl ẹmi lẹni)J, ati awọn ẹda yoku, ati gbigbe e ga, 
ati kika a kun, ati bibu iyi fun un, ati sise apọnle rẹ, ati titẹle tiẹ, tori pe 
dajudaju eleyii n bẹ ninu awọn iwọ rẹ, eyi ti Ọlọhun se ni ọranyan ninu 
Tira Rẹ fun Anabi Rẹ, "ki ikẹ ati ọla Ọlọhun o maa ba a , tori pe 
dajudaju ninifẹ rẹ wa ninu ninifẹ Ọlọhun, bẹẹ ni titẹle tiẹ n bẹ ninu 
titẹle ti Ọlọhun: 

WAKA KOWA NN O A NE OKO. 

Ir ole dJTa,,-1 
g Sọ pe: Ti ẹyin ba jẹ ẹni ti o fẹran Ọlọhun, ẹ tẹle mi, Ọlọhun yoo 
fẹran yin, yoo si dari awọn ẹsẹ yin jin yin, Ọlọhun si ni Alaforijin, 
Alaanu o ISuuratu Aal-Imraan: 31). Ati ọrọ Anabi, "ki ikẹ ati ọla Ọlọhun o 
maa ba a' It'o nil: 


osol ( own ọpùdly edllyy aj oye JJ oo ÒOgrÍ e ẹS ari or YO) 
.lsie 


kẸnikan ninu yin kò ni i jẹ ẹni ti o gbagbọ lododo Íni igbagbọ t'o pel, 
titi ti n o fi jẹ pe emi l'o fẹran ju ọmọ rẹ, ati baba rẹ, ati gbogbo awọn 
eniyan lapapọ lỌ ? IBukhari ati Muslim l'o gbe e jadeJ. 

Ẹkẹjọ ni: Titọrọ ikẹ ati ọla -Asalaatu ati Salama- fun Anabi, "ki 
ikẹ ati ọla Ọlọhun o maa ba a , ati sise e lọpọlọpọ. Nitori naa dajudaju 
ahun ni ẹni ti a darukọ rẹ lọdọ rẹ ti kò se asalaatu fun un. Ọlọhun t'O 
ga sọ pe: 


-.48- 


ly ole; ale Igba Iyal oa)! tgf U oi gle o;ka, eKíja, SI OJ 

enioueyi i A bo 

Dajudaju Ọlọhun ati awọn Malaika Rẹ ni wọn n fi ibukun fun Anabi. 

Ẹyin ti ẹ gbagbọ ni ododo, ẹ maa tọrọ ibukun fun un, ki ẹ si maa ki i ni 

kiki ọla 5 ISuuratul-Ahsaab: 561. Anabi "ki ikẹ ati ọla Ọlọhun o maa ba a' 5, sọ 
pe: 

.J-— sl (Ike U8 ale a Gba 2 le Gba sA)) 


k Ẹnikẹni ti o ba se asalaatu kan fun mi, Ọlọhun O tori rẹ se asalaatu 
mẹwa fun un ?? Muslim l'o gbe e jade. 

Ati pe sise asalaatu -ìtọrọ ibukun- fun un naa a maa kanpa ni 
awọn aaye kan, ninu wọn ni: Ninu Afaaya ninu irun, ati ninu adua 
Qunuut, ati irun ti a n ki si oku lara, ati Khutuba Jima, ati lẹyin pipe 
irun, ati nigba ti a ba n wọ masalasi, ati jijade kuro ninu rẹ, ati ninu 
adua, ati nigba ti a ba darukọ Anabi naa, "ki ikẹ ati ọla Ọlọhun o maa 
ba a", ati awọn mìíran ninu awọn aaye. 

Ẹẹkẹsan ni pe: Dajudaju Anabi "ki ikẹ ati ọla Ọlọhun o maa ba 
a", ati awọn anabi yoku, "ki ikẹ ati ọla Ọlọhun o maa ba wọn", abẹmi 
ni wọn ni ọdọ Oluwa wọn, ni isẹmi ti Bar:akh -saare- ni isẹmi kan ti o 
pe ju, ti o si ga ju isẹmi awọn Shuhadaa! -awọn ti wọn ku si ogun 
atigbe ẹsin ga- lọ, sugbọn ki i se bi isẹmi wọn lori ilẹ, isẹmi kan ti a kò 
mọ bawo l'o ti se ri ni, ti kò si le e mu orukọ iku kuro fun wọn. Anabi 
"ki ikẹ ati ọla Ọlọhun o maa ba a" sọ pe: 


.IlQi6Sl; c2 la i :l: (( su i St esal JU ÒÌ o2o yi oje pn asi O) ) 


Dajudaju Ọlọhun se e ni eewọ lori ilẹ pe ki o jẹ ara awọn anabi ? IAbu 
Daa'uud l'o gbe e jade). Anabi ''ki ikẹ ati ọla Ọlọhun o maa ba a" tun sọ pe: 


Obe sf: ((ẸDUOJI ele Sj ge op) ẹjẹ also yi ole ala del sa) 
k Ẹnikan kò ni i salama si mi afi ki Ọlọhun O da ẹmi mi pada fun mi 
titi ti n o fi salama naa pada si 1 5? lAbu-Daa'uud l'o gbe e jade). 

Ẹẹkẹwa: Ninu ninifẹ Anabi "ki ikẹ ati ọla Ọlọhun o maa ba a.) 
ni ki a ma se gbe ohùn soke ni ọdọ rẹ ni oju-aye rẹ, bakan naa nigba ti 
a ba n salama si i ninu saare rẹ. Ọlọhun t'O ga sọ pe: 


dsAJU 2 lsjẹ£ Ya al oya O wSGlyal lye Yiye aji ebu 
.Ís ooje) Q Os eso Yi kol) SU ej OÍ, eejo Su. sẹ$ 


-49- 


k Ẹyin ẹni ti ẹ gbagbọ ni ododo, ẹ ma se maa gbe ohùn yin ga bori 
ohùn Anabi mọlẹ, ẹ kò si gbọdọ maa kigbe ba a sọrọ gẹgẹ bi ikigbe 
sọrọ apa kan yin si apa keji, ki isẹ yin o ma baa bajẹ nigba ti ẹyin kò ni 
1 fura o ISuuratul-Hujraat: 2,31. 

Nitori naa apọnle Anabi "ki ikẹ ati ọla Ọlọhun o maa ba a' , lẹyin 
ti a ti sin in da gẹgẹ bi apọnle rẹ ninu ọjọ aye rẹ, tori naa ọranyan ni ki 
a maa se apọnle rẹ "ki ikẹ ati ọla Ọlọhun o maa ba a', gẹgẹ bi awọn 
ẹni-akọkọ "ki Ọlọhun O yọnu si wọn" ti se, nigba ti wọn jẹ ẹni ti o 
lagbara ju ni didọgba pẹlu Anabi, "ki ọla Ọlọhun o maa ba a. , ti wọn 
SI jẹ ẹni ti o jinna ju ninu awọn eniyan si yiyapa si i, ati si sise 
adadaalẹ ohun ti kò si ninu ẹsin Ọlọhun. 

Ẹkọkanla: Fifẹran awọn Sahaabe rẹ, ati awọn ara ile rẹ, ati 
awọn iyawo rẹ, ati sise ti wọn lapapọ, ati sisọra fun fifi abuku kan 
wọn, tabi bibu wọn, tabi bibu ẹnu-atẹ lu wọn pẹlu nnkan kan, tori pe 
dajudaju Ọlọhun ti yọnu si wọn, O si sa wọn lẹsa fun jijẹ ẹni Anabi 
Rẹ, "ki ikẹ ati ọla Ọlọhun o maa ba a. 5, ati pe O se e ni ọranyan lori ijọ 
yii pe ki wọn o maa se ti wọn. Ọlọhun t'O ga sọ pe: 


al 2) OLU kAse9l oa gLoÔly oa prÙ sa ÒUN òyọUoli, Ji 


obo egbajjolA ke yy er 
kKAwọn ẹni ti o gba iwaju, awọn ẹni-akọkọ, ninu awọn ti o si kuro ni 
ilu -Makkah lọ si Madina- ati awọn alatilẹyin -awọn ara Madina- ati 
awọn ẹni ti o tẹle wọn pẹlu daadaa, Ọlọhun yọnu si wọn, awọn naa si 
yọnu si 15 ISuuratut-Tawbah: 1001. 
Anabi "ki ikẹ ati ọla Ọlọhun o maa ba a' , tun sọ pe: 


NI! Ù La a—Í Jo as a—Í geÍ ceku opeso ỌSÒJÌ 9 ogea0 1 si—5 ) 5) 
.loobsdi od ( Ayo yy wAdo-Í 


KẸ ma bu awọn Sahaabe mi, mo fi Ẹni ti ẹmi mi wa lọwọ Rẹ bura pe: 
Ti o ba se pe ẹnikan yin na iru oke Uhud ni wura, ki ba ti de opin 
Mudù -abọ iwọnka- ẹnikan wọn, tabi idaji rẹ 0? IBukhari l'o gbe e jadeJ. 

A si tọrọ pe ki awọn ti o de lẹyin wọn o maa tọrọ aforijin fun 
wọn, ki wọn o si maa bẹ Ọlọhun pe ki O ma fi keeta sinu awọn ọkan 
awọn lori wọn: 


Oleyu U jj opo! Li pryy URE tu, Òhya Ao oye Iṣẹbe ọgdjl; 
NI AM Ò ej Of tọ, Iyal ogdl Sl La;b o Je£ yi 


k Ati pe awọn ti wọn de lẹyin wọn, wọn a maa sọ pe: Oluwa wa, dari 


- 30- 


jin wa ati awọn ọmọ-iya wa ti wọn siwaju wa ninu igbagbọ-ododo, ma 
se jẹ ki adisọkan buburu wa ninu ọkan wa si awọn olugbagbọ-ododo, 
Oluwa wa, dajudaju Iwọ ni Alaanu, Onikẹ ? ISuuratul-Hashr: 101. 

Ekejila: Jijinna si itayọ-aalà nipa Anabi, "ki ikẹ ati ọla Ọlọhun o 
maa ba a' , tori pe dajudaju eleyii wa ninu ininilara ti o tobi ju fun un 
"ki ikẹ ati ọla Ọlọhun o maa ba a' , nigba ti o se pe Anabi "ki ikẹ ati 
ọla Ọlọhun o maa ba a" kilọ fun awọn ijọ rẹ nibi itayọ-aalà nipa rẹ, ati 
asereke ninu riroyin rẹ ati yiyin in, ati gbigbe e tayọ ipo rẹ, eyi ti 
Ọlọhun gbe e si, ninu ohun ti o jẹ adayanri fun Oluwa, t'O ga, t'O si 
gbọn-un-gbọn. 

Anabi "ki ikẹ ati ọla Ọlọhun o maa ba a' , sọ pe: 


(ajj—e 6S aye Oli Yi eJye jy al ose 0s ja ca,e UÍ LÉ j) 
kẸru nikan ni mo jẹ, nitori naa ẹ maa wi pe: Ẹru Ọlọhun ati ojisẹ Rẹ, 
n kò fẹ pe ki ẹ gbe mi tayọ aaye mi ?.. O tun sọ pe: 

ele ei (( £p on! c$ ọLaa—J1 KUN Us abo Y y 
KẸ ma se maa royin mi ni arofọ, gẹgẹ bi awọn alagbelebu -kiriyo- ti 
royin ọmọ Maryam -Jesu- larOfỌ 5. Bukhari ati Muslim l'o gbe e jade. KÒ SI tỌ pe 
ki a maa pe e, tabi ki a ke gbajare lọ si ọdọ rẹ, tabi ki a se irọkirika 
saare rẹ, tabi ki a se ileri tabi ki a duran fun un, isẹbọ si Ọlọhun ni 
gbogbo eleyii, Ọlọhun si ti kọ pe ki a sẹri ijọsin si ọdọ ẹlomiran yatọ si 
Oun. 

Bakan naa ni ida keji, dajudaju ijade kuro ninu Islam, ati 
aigbagbọ ni aise apọnle Anabi, "ki ikẹ ati ọla Ọlọhun o maa ba a. , eyi 
ti n mu ni mọ titabuku rẹ lara ẹni, tabi yiyọ alebu rẹ, "ki ikẹ ati ọla 
Ọlọhun o maa ba a', tabi mimu un ni bintin, tabi fifi i se yẹyẹ. Ọlọhun 
t'O ga sọ pe: 
rGUJ jo EEE 23 lọ jise Y'O je jẹro wo$ aye jy SGUl, AuÍ ji 

IBen-ysel:a si, 
k Sọ pe: Sé Ọlọhun, ati awọn aayah Rẹ, ati Ojise Rẹ, ni ẹ fi n se yẹyẹ? 
Ẹ ma se wa awawi mọ, dajudaju ẹ ti se aigbagbọ lẹyin igbagbọ yin o 
ISuuratu t-Tawbah: 65-661. 

Nitori naa ninifẹ ododo si Ojisẹ Rẹ, "ki ikẹ ati ọla Ọlọhun o maa 
ba a", ni yoo mu ni maa kọse imọna rẹ, ati titẹle ilana rẹ, ati fifi ohun 
ti o yapa si oju-ọna rẹ "ki ikẹ ati ọla Ọlọhun o maa ba a" silẹ. Ọlọhun 
t'O ga sọ pe: 


(o- ojis aha w$Q pò w$) bay a SS Ogu MO yo$ OJ JÒ 


-51- 


Ir ae dTa,. 1 
g Sọ pe: Ti ẹyin ba jẹ ẹni ti o fẹran Ọlọhun, ẹ tẹle mi, Ọlọhun yoo 
fẹran yin, yoo si dari awọn ẹsẹ yin jin yin, Ọlọhun si ni Alaforijin, 
Alaanu 5 ISuuratu Aal-Imraan: 311). 

Tori idi eleyii ọranyan ni aitayọ-aalà ati aififalẹ ninu sise agbega 
Ojisẹ Ọlọhun, "ki ikẹ ati ọla Ọlọhun o maa ba a... Nitori naa a kò 
gbọdọ fun un ni iroyin jijẹ ọlọhun, tabi ki a tabuku iyi rẹ ati iwọ rẹ 
ninu apọnle ati ifẹ, eyi ti o se pe ninu eyi ti o han ju ninu rẹ ni titẹle 
ofin rẹ, ati rinrin lori imọna rẹ, ati wiwo awokọse rẹ, "ki ikẹ ati ọla 
Ọlọhun o maa ba a... 

Ẹkẹtala: Nini igbagbọ si Anabi "ki ikẹ ati ọla Ọlọhun o maa ba 
a", kò le e rinlẹ afi pẹlu gbigba a lododo, ati sisisẹ pẹlu ohun ti o mu 
wa, ati pe eleyii ni itumọ igbafa fun un, "ki ikẹ ati ọla Ọlọhun o maa 
ba a", nitori naa titẹle tiẹ ni titẹle ti Ọlọhun, bẹẹ ni sisẹ ẹ ni sisẹ 
Ọlọhun. 

Ati pe pẹlu rinrinlẹ gbigba a lododo, ati titẹle e, "ki ikẹ ati ọla 
Ọlọhun o maa ba a' , ni nini igbagbọ si 1 "ki ikẹ ati ọla Ọlọhun o maa 
ba a", yoo se rinlẹ. 


ee 


830: 


ORIGUN KARUN-UN: NINI IGBAGBỌ-ODODO SI ỌJỌ 
IKẸYIN 

ITI Nini igbagbọ si ọjọ ikẹyin: 

Oun ni: Nini adisọkan pipari isẹmi ile-aye, ati wiwọ inu ile 
mìíran lẹyin rẹ, ti yoo bẹrẹ pẹlu iku, ati isẹmi Bar:akh -saare- ti yoo si 
kọja gba ara dide akoko igbende, lẹyin naa gbigbe ẹda dide, ati akojọ, 
ati ẹsan, titi de ori ki awọn eniyan o wọ ọgba-idẹra -Al-Janna- tabi ina. 

Ọkan ninu awọn origun igbagbọ-ododo ti o se pe igbagbọ eniyan 
kò le e pe afi pẹlu wọn ni nini igbagbọ si ọjọ ikẹyin. Nitori naa ẹnikẹni 
ti o ba tako o, dajudaju o ti se aigbagbọ. Ọlọhun t'O ga sọ pe: 

ohyy aaa 14. eyi ẹyi; OU ol je gi SS; 
g Sugbọn oluse-daadaa ni ẹni ti o gba Ọlọhun gbọ, ati ọjọ ikẹyin 5 


lQur'aani: 1771. 
Anabi "ki ikẹ ati ọla Ọlọhun o maa ba a' , tun sọ pe: 


NI cAl ja AS a cASS DU 0 cahuU 25 ÒÌ Je $oLe)yi ao aj )) 


.Ia— si ol (ey epe jad se 9s epe YI 
c Nitori naa Fun ma ni iroyin nipa igbagbọ-ododo? Anabi dahun pe: Ki 
o gba Ọlọhun gbọ, ati awọn Malaika Rẹ, ati awọn tira Rẹ, ati awọn 
ojisẹ Rẹ, ati ọjọ ikẹyin, ki o si gba akọsilẹ -Kadara- gbọ, rere rẹ ati 
aburu Tẹ 5? IMuslim l'o gbe e jadel. 

Ninu ohun ti o si jẹ ọranyan pe ki a ni igbagbọ-ododo si ni awọn 
ohun ti yoo siwaju ọjọ ikẹyin naa, ninu ohun ti Ojisẹ Ọlọhun "ki ikẹ 
ati ọla Ọlọhun o maa ba a' , funni niro nipa rẹ, ninu ohun ti yoo sẹlẹ 
ninu awọn ami igbende ati awọn apẹẹrẹ rẹ. 

Awọn oni-mimọ si ti pin awọn ami wọnyi si ọna meji: 

(a) Kekere: Oun ni eyi ti n tọka si sisunmọ igbende, oun si pọ 
Jọjọ, ati pe pupọ ninu rẹ, tabi eyi ti o pọju ninu rẹ l'o ti sẹlẹ. 

Ninu rẹ si ni: Gbigbe Anabi wa, "ki ikẹ ati ọla Ọlọhun o maa ba 
a" dide, ati sisọnu ifọkantanni, ati sise awọn masalasi lọsọ, ati sise 
fukẹ pẹlu rẹ, ati ki awọn darandaran o maa se idije kikọ ile giga, ati 
jija awọn Yahuudi -Ju- logun, ati pipa Wọn, ati kikuru asiko, ati 
didinku isẹ, ati yiyọju awọn amiwo, ati pipọ pipa eniyan, ati pupọ 
agbere -4ina- ati iwa poki. 

Ọlọhun t'O ga sọ pe: 


b'salo, 1 € 2 go9ly otu o o 


- 53- 


KAsiko naa ti sunmọ tan, osupa si ti la Ìsi meji) 5? ISuuratul-Qamar: 11. 

(b) Ninla: Oun ni eyi ti yoo sẹlẹ siwaju ki igbende o too de, ti 
yoo si maa se itaniji nipa bibẹrẹ sisẹlẹ rẹ, awọn ami mẹwa si ni i, ati 
pe nnkan kan ninu wọn kò i ti sẹlẹ. 

Ati pe ninu wọn ni: Jijade Mahdii, ati jijade Dajjaal -opurọ- ati 
sisọkalẹ Anabi Isa -Jesu- "ki ọla Ọlọhun o maa ba a' , lati sanma ni 
adajọ, oluse-deedee, tori naa yoo fọ agbelebu, yoo si pa Dajjaal - 
opurọ- ati ẹlẹdẹ, yoo si fi owo-ori ti keferi maa n san lọlẹ, yoo si maa 
se idajọ pẹlu ofin Sharia Islam, Ya'ajuuj ati Ma'ajuuj yoo si yọju, yoo 
si bẹ Ọlọhun le wọn lori, wọn yoo si ku, ati riri ilẹ mẹta, riri ilẹ kan ni 
ibula oorun, ati riri ilẹ kan ni erekusu Larubawa, ati eefin, oun ni jijade 
eefin nla kan lati sanma, ti yoo bo awọn eniyan, ti yoo si yi wọn po, ati 
gbigbe Al-Qur'aan kuro nilẹ lọ si sanma, ati yiyọ oorun lati ibuwọ rẹ, 
ati jijade ẹranko Ikan lati inu ilẹJ, ati jijade ina nla kan lati ilu Adan Ini 
YamenlJ, ti yoo maa da awọn eniyan lọ si ilẹ Shaam ISyria ati agbegbe 
rẹj, oun si ni opin awọn ami nla naa. 

Muslim gbe ẹgbawa-ọrọ jade lati ọdọ Hud2aifah ọmọ Usaid Al- 
Gifaari, "ki Ọlọhun O yọnu si, o ni: 


LÁ JU .ASUOJI ro ogU fo, Si yodu li sfs GE ol aibl)) 
€ 33 CAQlAJy oJUsAJly cOUSOJl : Sj LeOUl. se UQa lsE se ẹṣ o 
Okon loô yo ADU) epon) (EP On open O3)3 (LA RA OJA iga 
o of OU SS el) co Al aj okoo) co PAU oôoory cú selu 


bul iga lai o bread 
Anabi "ki ikẹ ati ọla Ọlọhun o maa ba a" yọ -si wa- nigba ti awa n se 
iranra-ẹni leti, n l'o ba sọ pe: e Ki ni ohun ti ẹ n se iranti? Wọn ni: A n 
se iranti igbende. Anabi sọ pe: Dajudaju kò ni i dide titi ti ẹ o fi ri 
awọn ami mẹwa siwaju rẹ. N l'o ba darukọ: Eefin, ati Dajjaal -opurọ- 
ati ẹranko, ati yiyọ oorun lati ibuwọ rẹ, ati sisọkalẹ Isa -Jesu- ọmọ 
Maryam, ati Ya ajuuj, ati riri ilẹ mẹta: Riri ilẹ kan ni ibuyọ oorun, ati 
riri ilẹ kan ni ibuwọ rẹ, ati riri ilẹ kan ni erekusu Larubawa, opin eleyii 
si ni ina kan ti yoo jade lati Yaman, ti yoo maa le awọn eniyan lọ si 
ibupejọ Wọn )? IMuslim l'o gbe e jadeJ. 

Anabi "ki ikẹ ati ọla Ọlọhun o maa ba a' , tun sọ pe: 


-54- 


NIN ese 9 cL£Ua o) go cco-eJl RI FL cc£-kAAl osi ol Q IRORI 
aoha: ae es a e IR co GaJyI ey OSU 2853 FIN 
.l9 jasi a isuti 


c Al-Mahdii yoo jade laarin opin awọn ijọ mi, Ọlọhun yoo fun un ni 
omi ojo mu, ilẹ yoo si mu irugbin rẹ jade, yoo si maa fi owo gidi tọrẹ, 
awọn nnkan-ọsin yoo si pọ, ijọ naa yoo si ga, yoo sẹmi fun meje, tabi 
fun mẹjọ, itumọ ni pe: Fun ọdun ? IAl-Haakim l'o gbe e jade ninu Al-MustadrakJ. 

Ati pe ẹri ti wa lori pe dajudaju ohun ti yoo tẹlera wọn ni awọn 
ami wọnyi, gẹgẹ bi sinsin jọ ilẹkẹ ninu okun rẹ. Nitori naa ti ọkan ninu 
wọn ba ti yọju ni omiran yoo tẹle e, ti awọn ami wọnyi ba si ti tan ni 
opin aye yoo de, pẹlu iyọnda Ọlọhun t'O ga. 

Ohun ti a si gba lero pẹlu akoko naa ni: Ọjọ kan ti awọn eniyan 
yoo jade lati inu awọn saare wọn, pẹlu asẹ Oluwa wọn, ki a le baa se 
isiro fun wọn, ki a wa se idẹra fun oluse-daadaa ninu wọn, ki a si jẹ 
alaidaa wọn niya. Ọlọhun t'O ga sọ pe: 

.£yig2kulsjjol 4 o seô a o—5 dI kAIS LI, oolAeÔI osa o je Ee pa 
Ọjọ ti wọn yoo jade lati inu awọn saare ni were-were, wọn yoo dabi 
ẹni pe wọn n yara lọ sidi asia kan ti a kan mọlẹ ? ISuuratul-Ma'aarij: 431. A. SI 
sọ nipa ọjọ yii ninu Al-Qur'aan pẹlu orukọ ti o pọ ju ẹyọ kan lọ. 

Ninu wọn ni: Yawmul-Qiyaamah: Ọjọ igbende, Al-Qaari'ah: 
Ẹru akan-ni-laya, Yawmul-Hisaab: Ọjọ isiro, Yawmud-Diin: Ọjọ ẹsan, 
At-Taammaah: Iparun, Al-Waaqi ah: Isẹlẹ, Al-Haaqqah: Ododo ti o 
daju, As-Saakh-khah: Ijagbe, Al-Gaashiyah: Ohun ti i maa n bo ni 
mọlẹ, ati ohun ti o yatọ si eleyii. 

Yawmul-Q:yaamah: Ọjọ igbende: Ọlọhun t'O ga sọ pe: 

bo sounaj,-j Ki OLI ẹsa k—SÍ Y y 
k Mo fi ọjọ igbende bura ?? ISuuratul-Qiyaamah: 11. 

Al-Qaari ah: Ẹru akan-ni-laya: Ọlọhun t'O ga, sọ pe: 

.IYev jsejudlajjoJ N Ac UJI Us 36 JUJI 
KẸru akan-ni-laya. Ki ni ẹru akan-ni-laya naa? o ISuuratul-Qaari'ah: 1-21. 

Yawmul-Hisaab: Ọjọ isiro: Ọlọhun t'O ga, sọ pe: 

el f LOTI eji ls—5 te As kolie yá 20. Je ge Oka od! OJ 


.IYA :o2 


- 55- 


g Dajudaju awọn ti Wọn sọnu kuro ni oju-ọna Ọlọhun, iya ti o le wa 
fun wọn, nitori gbigbagbe ti wọn gbagbe ọJỌ ISIrO 0? ISuuratu: Saad: 261. 
Yawmud-Diin: Ọjọ ẹsan: Ọlọhun t'O ga, sọ pe: 
Obhe-yeoboya,,-J A OGaji ej ka; okaren sgE jurAjI O); 
Dajudaju awọn oniwa-buburu, dajudaju wọn yoo wa ninu ina ti n jo. 
Wọn yoo wọ inu rẹ ni ọjọ ẹsan ? ISuuratul-Infitaar: 14-151. 
At-Taammaah: Iparun: Ọlọhun t'O ga sọ pe: 
.Ir£ sotejudi si: os nS JI aUeJl cos ISU 


c Nigba ti iparun ti o ninla ju naa ba de ? ISuuratun-Naa2i'aat: 341. 

Al-Waag: ah: Isẹlẹ: Ọlọhun t'O ga, sọ pe: 

bo aah ajo O ASI JJI 253 15) 
c Nigba ti isẹlẹ naa ba sẹlẹ o ISuuratul-Waaqi'ah: 11. 

Al-Haaqgqaah: Ododo ti o daju: Ọlọhun t'O ga, sọ pe: 

Iyen :auhl £,j IW AṢULI Us .ASULI 
Ododo ti o daju naa. Ki tilẹ ni ododo ti o daju naa? o? ISuuratul-Haaqqah: l- 
21. 
As-Saakh-khah: Ijagbe: Ọlọhun t'O ga, sọ pe: 
.lye ose ojjel fi AeLaJl obẹte 39 
d Nigba ti ijagbe naa ba de 5 ISuuratu Abasa: 331. 
Al-Gaashiyah: Ohun ti i maa n bo ni mọlẹ: Ọlọhun t'O ga, sọ pe: 
Ob'sujsju li A A SUJI ua AUÍ Ja 
- Njẹ ọrọ nipa ohun ti i bo eniyan mọlẹ daru ti wa ba ọ bi? o ISuuratul- 
Gaashiyah: 11. 

Il2I Bi a o ti ni igbagbọ si ọjọ ikẹyin: 

Nini igbagbọ si ọjọ ikẹyin jẹ akopọ ati ẹfọsiwẹwẹ: 

Ti akopọ ni: Ki a gbagbọ pe dajudaju ọjọ kan n bẹ ti Ọlọhun 
yoo ko awọn ẹni-akọkọ ati awọn ẹni-ikẹyin jọ ninu rẹ, ti yoo si san 
onikaluku ni ẹsan pẹlu isẹ rẹ, apa kan yoo wa ninu ọgba-idẹra -Al- 
Janna- apa kan yoo si wa ninu ina elejo. Ọlọhun t'O ga, sọ pe: 

.Is-£s asia... ẹgba si cosa a Ò ṣe ye oji yo is o yi fuji -E 
kc Sọ pe: Dajudaju awọn ẹni-akọkọ ati ero-ikẹyin. Dajudaju ẹni ti a o 
kojọ ni wọn fun asiko ọjọ ti a mọ ? ISuuratul-Waaqi'ah: 49-501. 

Ti ẹfọsiwẹwẹ si ni: Nini igbagbọ si ẹfọsiwẹwẹ ohun ti yoo sẹlẹ 
lẹyin iku, eleyii si kari awọn nnkan kan, Íti o se pelj ninu wọn na: 


-56- 


Alakọkọ: Idanwo saare: 

Oun ni bibi oku leere lẹyin ti a ti sin in nipa Oluwa rẹ, ati ẹsin 
rẹ, ati anabi rẹ Muhammad, "ki ikẹ ati ọla Ọlọhun o maa ba a. . Nitori 
naa Ọlọhun yoo maa fi awọn ẹni ti wọn gbagbọ lododo rinlẹ pẹlu ọrọ 
ti o rinlẹ; gẹgẹ bi o ti se wa ninu ẹgbawa-ọrọ, pe nigba ti wọn ba bi i 
leere yoo maa dahun pe: 

ose asol OSE AP ọsjj ỌlUOYI so) W 
wk Ọlọhun ni Oluwa mi, Islam ni ẹsin mi, Muhammad "ki ikẹ ati ọla 
Ọlọhun o maa ba a' , ni anabi mi1 ? IBukhari ati Muslim l'o gbe e jade). 

Nitori naa ọranyan ni nini igbagbọ si ohun ti awọn ẹgbawa-ọrọ 
tọka si ninu ibeere awọn Malaika meji naa, ati bi wọn yoo ti se eleyii, 
ati ohun ti olugbagbọ-ododo yoo fi fọ esi, ati ohun ti olujodijẹsọ yoo fi 
dahun. 

Ẹlẹẹkeji: Iya saare ati idẹra rẹ: 

Ọranyan ni nini igbagbọ si iya saare ati idẹra rẹ, dajudaju o le jẹ 
koto kan ninu awọn koto ina, tabi abata tútù kan ninu awọn abata tútù 
ọgba-idẹra, saare naa si ni akọkọ awọn ibusọ ọrun. Nitori naa ẹnikẹni 
ti o ba la ninu rẹ, ohun ti o wa lẹyin rẹ yoo rọrun ju u lọ Ifun un, 
sugbọn ẹni ti kò ba la, ohun ti yoo wa lẹyin rẹ yoo le ju u lọ Ifun unj, 
ati pe gbogbo ẹni ti o ba ti ku, igbende tiẹ ti bẹrẹ. 

Nitori naa idẹra ati iya yoo maa sẹlẹ si ẹmi ati ara lapapọ ninu 
saare, o si see se ki ẹmi o da ri eleyii nigba kan, ati pe awọn alabosi ni 
iya rẹ wa fun, idẹra rẹ si wa fun awọn olugbagbọ-ododo, awọn olotitọ. 

A o si maa fi iya jẹ oku lẹyin iku, tabi ki a maa se idẹra fun un, 
yala a sin in, tabi a kò sin in. T'ori naa a o baa sun un nina, tabi ki o tẹri 
Isi odoJ, tabi ki awọn ẹranko, tabi awọn ẹyẹ o jẹ ẹ, dandan ni ki ipin rẹ 
ninu iya tabi idẹra naa o ba a. 

Ọlọhun -giga ni fun Un- sọ pe: 


Al Òṣea JÌ Igbe AcU.Ji eyò ags Les lsaf Lale Oso yọ, jUJ 
Tes: aj, —1 €colaÔeJl 


k Ina naa ni a o maa sẹ wọn lori lọ si ọdọ rẹ ni owurọ ati ni asaalẹ, ati 
pe ọjọ ti akoko -igbende- naa yoo ba de, Iwọn o sọ pel: Ẹ fi awọn 
eniyan Fir'auna sinu eyi ti o le ju ni 1)y8 0? ISuuratu Gaafir: 461. 

Anabi "ki ikẹ ati ọla Ọlọhun o maa ba a' , si sọ pe: 


.IgL— s021 (OGA oole sa aS' kesa Ola ko yea) I yala Yi OÍ Y sia j 


-57- 


Ti ki i ba se ki ẹ ma fi sinsin ara yin silẹ ni, dajudaju n o ba bẹ 
Ọlọhun pe ki O mu yin gbọ ninu iya saare 5 IMuslim l'o gbe e jade). 

Ẹlẹẹkẹta: Fifẹ atẹgun si inu As-Suur -iwo-: 

As-Suur ni iwo kan ti Israafiil "ki ọla Ọlọhun o maa ba a' , yoo 
fẹ atẹgun si, tori naa yoo fọn fifọn alakọkọ, n ni gbogbo awọn ẹda yoo 
ba ku afi ẹni ti Ọlọhun ba fẹ, lẹyin naa ni yoo fọn fifọn keji, n ni a o ba 
gbe awọn ẹda dide lapapọ, lati igba ti Ọlọhun ti da ile-aye titi di 
igbende. 

Ọlọhun -giga ni fun Un- sọ pe: 
eô ẹ̀ OU st ope YI PI Ọ los gbedi ọlọ ama ọya ọ sé, ) 

IBA oja oyel O sjloi ala ka DE c£ ei a 
k Ati pe a o fọn iwo, awọn ti wọn wa ninu awọn sanma ati awọn ti 
wọn wa ni ori ilẹ yoo si daku, afi ẹni ti Ọlọhun ba fẹ. Lẹyin naa ni a o 
tun fọn ọn ni ida mìíran, n ni wọn yoo ba dide ti wọn o si maa wo sun 
Un ?)? ISuuratu2-2umar: 681. 
Anabi "ki ikẹ ati ọla Ọlọhun o maa ba a' , si sọ pe: 


YI ari ada 3 é da) sijy Gg okel YI ari awe SU o yali 2 kia 6 
c£ pel wÒ ọcha ẹ ogUJl aLoorl ae oso o) SS Ile, a J; a ẹ age 


.I-— ol CO sjbea ẹLa ka TE 
k Lẹyin naa ni a o fẹ atẹgun sinu iwo naa, ẹnikan kò si ni i gbọ afi ki o 
tẹ abala ọrun kan, ki o si gbe abala ọrun kan soke, lẹyin naa kò ni i 
sẹku ẹnikan afi ki o daku, lẹyin naa ni Ọlọhun O sọ ojo kan kalẹ, ti 
yoo dabi ọwiniwini, nitori naa ara awọn eniyan yoo ti ara rẹ hu, lẹyin 
naa ni a o tun fẹ atẹgun mìíran si i, n ni wọn yoo ba dide ti wọn o si 
maa WO SUn Un ? IMuslim l'o gbe e jadel. 

Ẹlẹẹkẹrin: Igbende: 

Oun ni jiji ti Ọlọhun yoo ji awọn oku nigba ti a o fọn iwo ni 
fifọn keji, n ni awọn eniyan yoo ba dide fun Oluwa gbogbo ẹda, tori 
naa nigba ti Ọlọhun ba yọnda fifọn keji, ati pipada awọn ẹmi si awọn 
ara wọn, nigba yii ni awọn eniyan yoo dide lati inu awọn saare wọn, ti 
wọn yoo si maa rin ni were-were lọ si ibuduro ni ẹsẹ-fifo, lai kò bọ 
bata, ni ihoho, lai kò wọ ẹwu, pẹlu atọtọ, lai kò kọla, ti ara wọn da, lai 
kò si nnkan kan -ninu alebu ara- pẹlu wọn, ati pe iduro naa yoo gun, 
oorun yoo si sun mọ wọn, a o si se alekun igbona rẹ, oogun yoo si bo 
wọn de ẹnu, fun lile iduro naa, tori naa o n bẹ ninu wọn ẹni ti oogun 
yoo de kokosẹ rẹ mejeeji, o si n bẹ ninu wọn ẹni ti oogun yoo de 


- 58- 


orukun rẹ mejeeji, ati pe o n bẹ ninu wọn ẹni ti oogun yoo de bẹ̀bẹ̀ré 
idi rẹ mejeeji, bẹẹ ni o wa ninu wọn ẹni ti yoo de omu rẹ mejeeji, o si 
n bẹ ninu wọn ẹni ti yoo de ejika rẹ mejeeji, ati pe o wa ninu wọn ẹni 
ti oogun naa yoo mu un de ẹnu ni mimu tan, bẹẹ ni gbogbo eleyii yoo 
wa ni ibamu pẹlu awọn isẹ wọn. 

Otitọ ti o rinlẹ ni igbende, ofin -Sharia- ati ifuramọ ati laakaye 
tọka si i: 

Ofin Sharia: Awọn aayah pọ ninu Tira Ọlọhun, ati awọn ọrọ ti 
o gun rege ninu Sunna -ilana- Ojisẹ Ọlọhun, "ki ikẹ ati ọla Ọlọhun o 
maa ba a' , ti wọn n tọka si rinrinlẹ rẹ. 

Ọlọhun t'O ga sọ pe: 


n EYIMmHLTIII oa g22 ob Ji) 

k Sọ pe: Bẹẹ ni, Oluwa mi ni mo fi bura, dajudaju a o gbe yin dide 5 
ISuuratut-Tagaabun: 71. (Ọlọhun t'O ga tun sọ pe: 

yee stojisss-l i sojo gbe Jiji ULu LS 

k Gẹgẹ bi A ti se bẹrẹ ẹda ni akọkọ ni A O da a pa si ? ISuuratul-Anbiyaa": 


1041. 
Anabi "ki ikẹ ati ọla Ọlọhun o maa ba a' , tun sọ pe: 


c£ pel wÒ ọcha ẹ ogUJl aLoorl ase oso oi) SS Ile, a J; i age 


.L-— 1 CO sisọ ẹLá ka TE 
k Lẹyin naa ni a o fẹ atẹgun sinu iho naa, ẹnikan kò si ni i gbọ afi ki o 
tẹ abala ọrun kan, ki o si gbe abala ọrun kan soke, lẹyin naa kò ni i 
sẹku ẹnikan afi ki o daku, lẹyin naa ni Ọlọhun O sọ ojo kan kalẹ, ti 
yoo dabi ọwiniwini, nitori naa ara awọn eniyan yoo ti ara rẹ hu, lẹyin 
naa ni a o tun fẹ atẹgun mìíran si i, n ni wọn yoo ba dide ti wọn o si 
maa WO SUn Un ? IMuslim l'o gbe e jadel. 

Ọlọhun t'O ga tun sọ pe: 


Ole JEO saya di USGÍ Ig LE US kọ ge; eleji o£o JU Ò 
IYA WA oja ol ikede 


O sọ pe: Ta ni yoo ji egungun ti o ti kẹfun? Sọ pe: Ẹni ti O se ẹda rẹ 
ni igba akọkọ ni yoo ji i, Oun si ni Oni-mimọ nipa gbogbo ẹdà ? ISuuratu 
Yaasin: 78, 791. 


- S9- 


Ohun ifuramọ: Dajudaju Ọlọhun ti fi jiji awọn oku ni ile-aye 
han awọn ẹru Rẹ, apejuwe marun-un wa ninu Suuratul-Bagqarah lori 
eleyii, awọn ni ti awọn eniyan Muusa, awọn ẹni ti Ọlọhun ji wọn lẹyin 
mimu wọn ku, ati ẹni ti awọn Isrẹli pa, ati awọn eniyan ti wọn jade ni 
ile wọn, ni sisa fun iku, ati ẹni ti o gba ilu kan kọja, ati ẹyẹ Anabi 
Ibraahiim, "ki ọla Ọlọhun o maa ba a... 

Sugbọn laakaye: Ọna meji ni a o gba fi i se ẹri: 

(a) Wi pe dajudaju Ọlọhun t'O ga se ipilẹ sẹda awọn sanma ati 
ilẹ, ati ohun ti o wa ninu mejeeji, O da mejeeji ni ibẹrẹ, bẹẹ ni 
Alagbara lori ibẹrẹ sise ẹda kò ni i kagara lati da a pada. 

(b) Wi pe ilẹ a maa jẹ oku ti o gbẹ, ti kò si ẹmi kankan ni ara rẹ, 
n ni Ọlọhun O ba rọ ojo le e lori, n ni yoo ba ruwe ni abẹmi, ti gbogbo 
atimu un sẹmi lẹyin iku rẹ ni Alagbara lori atiji awọn oku. 

Ẹlẹẹkarun-un: Akojọ ati isiro ati ẹsan: 

A ni igbagbọ si kiko awọn ara jọ, ati sise ibeere lọdọ wọn, ati 
gbigbe sise deedee dide laarin wọn, ati sisan awọn ẹda ni ẹsan lori 
awọn isẹ wọn. Ọlọhun -giga ni fun Un- sọ pe: 


.£y:ioa$Kisjj-l  la-Í yeo jabo yọ ,AU b——3 
kK Awa yoo si ko wọn jọ, A kò si ni fi ẹnikan silẹ ninu WọỌn ? ISuuratul- 
Kahf: 471. 

Ọlọhun t'O ga tun sọ pe: 
ODU aÍ ep aj guS IBI ej Jy aka WU al oa 
.Iyy-ya :eurI a, W AP, Ase 3 ṣẹ? Ago 
c Nitori naa ẹni ti a ba fun ni iwe tiẹ ni ọwọ-ọtun rẹ, yoo sọ pe: Ẹ gba, 
ẹ ka tira mi. Dajudaju emi ti mọ amọdaju pe emi o se abapade isiro 
lisẹl mi. Nitori naa oun yoo wa ninu isẹmi ti a yỌnu SI ? ISuuratul-Haaqqaah: 
19-211. Ọlọhun t'O ga tun sọ pe: 
( auo— to oÍdg AabuS oo oju di Jo atS Alo LÍ, 9 
.IYA-ye :aubi as...) 
Sugbọn ẹni ti a ba fun ni iwe tiẹ ni ọwọ-osi rẹ, yoo sọ pe: Égbé mi o, 
iba se pe a kò fun mi ni iwe mi Iraraj!. Ki n si ma mọ ohun ti isiro isẹ 
mi Jẹ ?? ISuuratul-Haaqqaah: 25-261. 


Akojọ naa ni dida awọn eniyan lọ, ati kiko wọn jọ si ibuduro fun 
isiro lisẹl wọn, iyatọ ti i si n bẹ laarin rẹ ati igbende ni pe: igbende ni 


-60- 


dida awọn ẹmi pada si awọn ara, akojọ si ni dida awọn ti a gbe dide 
wọnyi lọ, ati kiko wọn jọ si ibuduro. 

Ati isiro ati ẹsan: Oun ni Ki Ọba Otitọ -ibukun ati giga ni fun 
Un- O da awọn ẹru Rẹ duro ni iwaju Rẹ, ki O si fi awọn isẹ wọn ti 
wọn se mọ wọn, isiro awọn olugbagbọ-ododo, awọn olupaya Ọlọhun 
yoo si jẹ pẹlu sise afihan awọn isẹ wọn fun wọn, titi ti wọn yoo fi mọ 
idẹra Ọlọhun lori wọn, nipa bibo o ti O bo o fun wọn ni ile-aye, ati 
nipa amojukuro Rẹ fun wọn ni ọrun, a o si ko wọn jọ lori odiwọn 
igbagbọ wọn, awọn Malaika yoo maa pade wọn, wọn yoo si maa fun 
wọn ni iro idunnu pẹlu ọgba-idẹra -Al-Janna- wọn yoo si maa fun wọn 
ni ibalẹ-ọkan nipa ibẹru ati ifoya ọjọ ti o soro yii, nitori naa oju wọn 
yoo funfun, yoo si mọlẹ ni ọjọ naa, yoo si maa rẹrin-in pẹlu idunnu. 

Sugbọn awọn olupe ọrọ Ọlọhun nirọ, awọn olutapa Isi i), a o se 
isiro ti o le, ti o si wẹ fun wọn lori gbogbo ẹsẹ kekere ati titobi, ati pe a 
o wọ wọn gba oju wọn, ni ti yiyẹpẹrẹ wọn, o si jẹ ẹsan ohun ti ọwọ 
Wọn ti ti siwaju, ati nitori ohun ti wọn n pa niro. 

Akọkọ ẹni ti a o si se isiro fun ni ọjọ igbende ni ijọ Anabi wa, 
Muhammad, "ki ikẹ ati ọla Ọlọhun o maa ba a. , awọn eniyan ẹgbẹrun 
lọna aadọrin T70,000J kan yoo si n bẹ pẹlu wọn, ti wọn yoo wọ ọgba- 
idẹra -Al-Janna- lai kò se isiro kan Ifun wọnl, lai kò si jẹ iya kan pẹlu, 
nitori pipe Af-Tawhiid -sise Ọlọhun ni àáso ninu ijọsin- Wọn; awọn si 
ni awọn ẹni ti Anabi "ki ikẹ ati ọla Ọlọhun o maa ba a' , royin wọn 
pẹlu ọrọ rẹ It'o ni): 

LC ÒÔ So má; i cÒ o go o cò s Su yaeô so YO) 
k Wọn ki : tọrọ pe ki a se Ar-Ruqyah -adua iwa-isọ- fun awọn, bẹẹ ni 
wọn ki i tọrọ pe ki a ba awọn jo apa tabi egbo awọn, wọn kò si ni 
igbagbọ si wi pe riri ẹyẹ kan Itabi nnkan mìíranj a maa ko ibi bayan, 
ati pe Oluwa wọn nikan ni wọn ba duro 5, ninu wọn si ni Sahaabe ẹni- 
ọwọ, Ukkaashah ọmọ Mihsan, "ki Ọlọhun O yọnu si. 

Akọkọ ohun ti a o si se isiro fun eniyan lori rẹ ninu awọn iWỌ 
Ọlọhun t'O ga ni irun, bẹẹ ni akọkọ ohun ti a o se isiro nipa rẹ laarin 
awọn eniyan ninu awọn ẹtọ ni awọn ẹjẹ. 

Ẹlẹẹkẹfa: Àbatà: 

A ni igbagbọ si àbatà Anabi, "ki ikẹ ati ọla Ọlọhun o maa ba a.) 
ati pe àbatà nla kan ni i, bẹẹ ibumu alapọnle ni i, orisun rẹ ni awọn 
ohun mimu ọgba-idẹra -Al-Janna- lati ara odo Al-Kawthar ni gbagede 
igbende, awọn olugbagbọ-ododo ninu ijọ Anabi Muhammad, "ki ikẹ 
ati ọla Ọlọhun o maa ba a' , yoo mu ninu rẹ. 


-61- 


Ninu iroyin rẹ si ni pe: O funfun ju wara lọ, o si tutu ju yinyin 
lọ, ati pe o dun ju oyin lọ, bẹẹ ni o dara ni oorun ju AÍl-Misk lọ, oun si 
wa ninu fifẹ de opin, ibu ati ooro rẹ dọgba, ati pe irin osu kan ni 
gbogbo origun kọọkan ninu awọn origun rẹ, bẹẹ ni ọsọọrọ meji l'o wa 
lara rẹ, mejeeji n fun un ni omi lati ọgba-idẹra, ati pe awọn igba rẹ pọ 
ju awọn irawọ oju sanma lọ, ẹnikẹni ti o ba si mu nnkan kan ninu rẹ, 
ongbẹ kò ni i gbẹ ẹ lẹyin rẹ laelae. 

Anabi "ki ikẹ ati ọla Ọlọhun o maa ba a' , sọ pe: 


slg$'y GLA! sa obi a£ jy ogUl sa yadi oju ojgô See sese )) 
.lossto-ii si, (lai ba Sa abe ka oe aa agbesdi eyro$' 


k Irin osun kan ni àbatà mi, omi rẹ funfun ju wara lọ, oorun rẹ si dara 
ju Al-Misk lọ, ati pe awọn ife rẹ Ini onkaj da gẹgẹ bi lonkajl awọn 
irawọ oju sanma, ẹnikẹni ti o ba mu ninu rẹ, ongbẹ kò ni i gbẹ ẹ 
laelae IBukhari l'o gbe e jade). 

Ẹlẹẹkeje: Ipẹ: 

Nigba ti adanwo ba le koko fun awọn eniyan ni ibuduro nla, ti 
iduro wọn si gun, wọn yoo gbiyanju fun atisipẹ fun wọn ni ọdọ Oluwa 
wọn, lati gba wọn la ninu ipọnju ibuduro naa ati ifoya rẹ, nitori naa 
awọn oni-ipinnu-ọkan ninu awọn ojisẹ yoo yago fun un, titi ti ọrọ naa 
yoo fi de ọdọ opin awọn ojisẹ naa, Anabi wa, Muhammad, "ki ikẹ ati 
ọla Ọlọhun o maa ba a' , ẹni ti Ọlọhun ti se aforijin ohun ti o siwaju 
ninu ẹsẹ rẹ fun un ati ohun ti o gbẹyin, n ni yoo ba duro ni ibuduro 
kan, ti awọn ẹni-akọkọ ati awọn ẹni-ikẹyin yoo maa yin in lori rẹ, aaye 
rẹ ninla ati ipo rẹ giga yoo si han pẹlu rẹ, n ni yoo ba fi ori kanlẹ ni abẹ 
aga-ọla Ọlọhun, n ni Ọlọhun yoo ba nu un ni awọn ohun ise-ẹyin ti 
yoo fi se ẹyin fun Un, ti yoo si fi se agbega fun Un, yoo si tọrọ iyọnda 
lọdọ Oluwa rẹ, n ni yoo ba yọnda fun un pe ki o sipẹ fun awọn ẹda, ki 
a le se isiro laarin awọn ẹda lẹyin ohun ti o ti se wọn ninu idaamu ati 
ipọnju ohun ti wọn kò lagbara ÍrẹlJ. 

Anabi "ki ikẹ ati ọla Ọlọhun o maa ba a' , sọ pe: 


GÉUÁS ka Les COSyI oko Oji ala o Oki ẹyi po i meôJi OJO) 
ou ose A 2Ô OSE dar é (um £ Ope sf. ewon! pÙ £ cẹsÙ I peo 
alase Isara alake odUl aa agogo 4 gi 


.lsso so, ( it aosi 


-62- 


g Dajudaju oorun yoo sunmọ ni ọjọ igbende, titi ti oogun yoo fi 
Imuyanl de opin idaji eti. Laarin igba ti awọn eniyan wa bayii, wọn 
yoo fi Anabi Aadama wa iranlọwọ, lẹyin naa Anabi Ibraahiim, lẹyin 
naa Anabi Muusa, lẹyin naa Anabi Isa, lẹyin naa Anabi Muhammad, 
"ki ikẹ ati ọla Ọlọhun o maa ba a. , n ni yoo ba sipẹ ki a le baa se idajọ 
laarin awọn ẹda, n ni yoo ba rin lọ titi ti yoo fi di oruka ilẹkun naa mu. 
Nitori naa, ni ọjọ yii Ọlọhun yoo gbe e dide ni aaye ẹyin kan ti awọn 
ara ibuduro naa ni apapọ wọn yoo ti maa yin in ? IBukhari l'o gbe e jadeJ. 

Ọlọhun si se isipẹ ti o tobi ju yii ni adayanrin fun Ojisẹ Ọlọhun, 
"ki ikẹ ati ọla Ọlọhun o maa ba a' , ati pe awọn isipẹ mìíran tun rinlẹ 
fun un, "ki ikẹ ati ọla Ọlọhun o maa ba a". Awọn ni: 

1- Isipẹ Anabi "ki ikẹ ati ọla Ọlọhun o maa ba a", fun awọn ọmọ 
ọgba-idẹra -Al-Janna- pe ki a yọnda fun wọn lati wọ ọgba-idẹra naa. 
Ẹri rẹ ni ọrọ Anabi "ki ikẹ ati ọla Ọlọhun o maa ba a , It'o nil: 

L:O JU :JU feli sa OJU! dy (peso-sÙ call ags Aki pu ali) 

.Ie— sil il a—3 ao yr eo El idi oaor 
kc N o wa si flibij ilẹkun ọgba-idẹra -Al-Janna- ni ọjọ igbende, n o si 
tọrọ sisi Irẹl, n ni Al-Khaasin -Malaika ti n sọ ọ- yoo ba sọ pe: Ta ni 
ọ? O sọ pe: N ni n o ba wi pe: Muhammad, n ni yoo ba sọ pe: Iwọ ni a 
fi pa mi lasẹ, n kò gbọdọ si i fun ẹnikan siwaju rẹ 5 IMuslim l'o gbe e jadel. 

2- Isipẹ rẹ "ki ikẹ ati ọla Ọlọhun o maa ba a. , fun awọn eniyan 
kan ti daadaa wọn ati aidaa wọn dọgba, yoo sipẹ fun wọn lati WỌ 
ọgba-idẹra -Al-Janna- apa kan ninu awọn oni-mimọ l'o wi eleyii, 
sugbọn kò si ẹgbawa-ọrọ ti o gun rege kan nipa rẹ lati ọdọ Anabi, "ki 
ikẹ ati ọla Ọlọhun o maa ba a , tabi lati ọdọ ẹlomiran. 

3- Isipẹ rẹ "ki ikẹ ati ọla Ọlọhun o maa ba a. , fun awọn eniyan 
kan ti wọn lẹtọ si ina pe ki wọn o ma wọ ọ, ẹri rẹ ni apapọ ọrọ Anabi, 
"ki ikẹ ati ọla Ọlọhun o maa ba a. ,It'o ni): 

NIYE alola,Ì (( ai o OMUSII da3 oô )) 
kIsipẹ mi jẹ ti awọn ẹlẹsẹ-nlanla ninu awọn ijỌ mi 0? IAbu Daa'uud l'o gbe e 
jadel. 

4- Isipẹ rẹ "ki ikẹ ati ọla Ọlọhun o maa ba a' , nipa sise agbega 
ipo awọn ọmọ ọgba-idẹra -Al-Janna- ninu ọgba-idẹra naa. Ẹri rẹ ni ọrọ 
Anabi, "ki ikẹ ati ọla Ọlọhun o maa ba a , It'o nil: 


.Ip- su (OS)! O koe jo ejlg eke Ni ASI al )) 


-63- 


g Iwọ Ọlọhun, dari jin Baba Salamah, si se agbega ipo rẹ ninu awọn 
ẹni ti a fi mọn8 )? IMuslim l'o gbe e jade). 

53- Isipẹ rẹ "ki ikẹ ati ọla Ọlọhun o maa ba a. , fun awọn eniyan 
kan ti wọn yoo wọ ọgba-idẹra -Al-Janna- lai kò se isiro kan, lai kò si 
Jẹ iya kan. Ẹri rẹ ni: Ẹgbawa-ọrọ Ukkaashah ọmọ Mihsan nipa awọn 
ẹgbẹrun lọna aadọrin, awọn ẹni ti wọn yoo wọ ọgba-idẹra -Al-Janna- 
lai kò si isiro kan, lai kò si jẹ iya kan; n ni Anabi, "ki ikẹ ati ọla 
Ọlọhun o maa ba a' , ba tọrọ fun un pẹlu ọrọ rẹ pe: 


Ise gol (ape Ale! kil O) 


Iwọ Ọlọhun, se e Ini ọkanj ninu Wọn ? IBukhari ati Muslim l'o gbe e jadel. 

6- Isipẹ rẹ "ki ikẹ ati ọla Ọlọhun o maa ba a. , fun awọn ẹlẹsẹ- 
nlanla ninu awọn ijọ rẹ, ninu awọn ti wọn wọ ina, pe ki wọn o jade 
kuro ninu rẹ. Ẹri rẹ ni ọrọ Anabi, "ki ikẹ ati ọla Ọlọhun o maa ba a. : 


oje alajo (ogel oe /USÚ! Jay. ogeteô ji 


kIsipẹ mi jẹ ti awọn ẹlẹsẹ-nlanla ninu awọn ijỌ mi 5 IAbu Daa'uud l'o gbe e 
jadel. Ati ọrọ rẹ, 'ki ikẹ ati ọla Ọlọhun o maa ba a' , It'o ni): 


sil (osese Oja OLI Ora OSE Ae£ AUG. JU 2 e Ese )) 
.losae-l 


Awọn eniyan kan yoo jade kuro ninu ina pẹlu isipẹ Muhammad, "ki 
ikẹ ati ọla Ọlọhun o maa ba a' , nitori naa wọn yoo wọ ọgba-idẹra -Al- 
Janna- a o si maa pe wọn ni awọn ero linaj Jahannama ? IBukhari l'o gbe e 
jadelJ. 

7- Isipẹ rẹ "ki ikẹ ati ọla Ọlọhun o maa ba a, fun fifuyẹ iya lori 
ẹni ti o lẹtọ si 1, gẹgẹ bi isipẹ rẹ fun ọmọ-iya baba rẹ lọkunrin: Abu 
Taalib. Ẹri rẹ ni ọrọ Anabi, "ki ikẹ ati ọla Ọlọhun o maa ba a. It'o nil: 


ẹgba ea Ala OjUJ ja n Lae ỌÒ. Je GLA ea ogPLeÔ AS ale )) 
.Ise aaoJj ((A8s3 aja 


k Bọya isipẹ mi yoo se e ni anfaani ni ọjọ igbende, ki a wa fi i si inu 
eyi ti o relẹ ninu ina, ti yoo de opin kokosẹ rẹ mejeeji, ti ọpọlọ rẹ yoo 
maa ho latari rẹ 5 IBukhari ati Muslim l'o gbe e jadeJ. 

Ati pe isipẹ kò le e dara ni ọdọ Ọlọhun afi pẹlu awọn mẹjẹmu 
meji kan: 

a- Iyọnu Ọlọhun si olusipẹ ati ẹni ti a n sipẹ fun. 

b- Iyọnda Ọlọhun t'O ga fun olusipẹ pe ki o sipẹ. 

Ọlọhun -giga ni fun Un- sọ pe: 


-64- 


.IYA stoSl a...) cs )) A YI Ome yi) 
cKAti pe wọn kò le e sipẹ afi fun ẹni ti O ba yọnu si ? ISuuratul-Anbiyaa': 281. 

Ọlọhun t'O ga tun sọ pe: 

Irese : Ad sjjel fi oSk YI ele a bôa ỌSJI l5 oya 
k Ẹnikan kò ni i le sipẹ ni ọdọ Rẹ, afi pẹlu iyọnda Rẹ o ISuuratul-Baqarah: 
2551. 

Ẹlẹẹkẹjọ: Osunwọn: 

Ododo ni osunwọn, ọranyan ni ki a gba a gbọ, oun si ni ohun ti 
Ọlọhun yoo fi lelẹ ni ọjọ igbende fun wiwọn awọn isẹ awọn ẹda, ati ki 
O le san wọn lẹsan lori awọn isẹ wọn, osunwọn kan ti o si se fi oju ri 
ni i, o ni ọwọ meji ati ahọn, a o fi wọn awọn isẹ, tabi awọn iwe isẹ, 
tabi ẹni ti o sisẹ gan-an alara, nitori naa o see se ki a wọn gbogbo wọn, 
sugbọn eyi ti a ni i lo ninu wiwuwo ati fifuyẹ yoo jẹ pẹlu isẹ naa gan- 
an alara, ki i se pẹlu ara ẹni ti o sisẹ tabi iwe isẹ naa. 

Ọlọhun t'O ga sọ pe: 

o Ao JU, OLE OJ; iya L,o6 kio 50 aaLajl ẹyi Je—3)l oa jl! koo, Ji 

.l£y oi ol i ote tọ luAFy AUG doje 
KAti pe A o fi awọn osunwọn ti o se deedee lelẹ ni ọjọ igbende, nitori 
naa a kò ni i se abosi kankan fun ẹmi kan; ti o ba si se pe iwọn isẹ jẹ 
koro kekere kan, A o mu un jade; Awa si ti to ni OluSirO o  ISuuratul- 
Anbiyaa": 471. 

Ọlọhun t'O ga tun sọ pe: 
opo —d su ala lya FOBEYO o .Ò ae la ii — NSU PIN al Jl ya —J o or? 


IB LA royi ej, €òô obo LUU li le. k-e—90 la e 
k Ẹnikẹni ti awọn osunwọn rẹ ba tẹwọn; awọn wọnyi ni awọn oloriire. 
Ati pe ẹnikẹni ti awọn osunwọn rẹ ba fuyẹ; awọn wọnyi ni awọn ti 
wọn pofo ẹmi wọn, nitori ohun ti wọn n se ni abosi nipa awọn ami 
Wa ISuuratul-A'araaf: 8, 91. 
Anabi "ki ikẹ ati ọla Ọlọhun o maa ba a' , si sọ pe: 
Is ol O Ol! SEE di a, OLI es jjabol 
k Idaji igbagbọ-ododo -Imaani- ni imọtoto i se, ati pe gbolohun: AL- 
HAMDU LI-L-LAH -Gbogbo ọpẹ ti Ọlọhun ni i se- a maa kun 
OSUNnRWỌN ?' IMuslim l'o gbe e jadel. 
Anabi "ki ikẹ ati ọla Ọlọhun o maa ba a' , tun sọ pe: 


-65- 


jj (CS o2yylsy o9lgueoJi 2 Òjs sô GGLajl aji Oli 23) 
.I.suri 


ckA o fi osunwọn lelẹ ni ọjọ igbende, nitori naa iba se pe a wọn awọn 
sanma ati ilẹ ninu rẹ ko ba gba Wọn ? IHaakim l'o gbe e jadeJ. 

Ẹlẹẹkẹsan: Afárá: 

A si ni igbagbọ si afárá, oun ni afárá kan ti a gbe si ori ina 
Jahannama, ati oju-ọna abanilẹru akonilayajẹ kan, awọn eniyan yoo 
gba ori rẹ kọja lọ si ọgba-idẹra Al-Janna, tori naa o n bẹ ninu wọn ẹni 
ti yoo kọja gẹgẹ bi sisẹju, o si n bẹ ninu wọn ẹni ti yoo kọja bii 
kikọyanran mọnamọna, o si wa ninu wọn ẹni ti yoo kọja bii afẹfẹ, ati 
pe o wa ninu wọn ẹni ti yoo kọja bii ẹyẹ, bẹẹ ni o wa ninu wọn ẹni ti 
yoo kọja bii awọn eyi ti o dara ju ninu awọn ẹsin, ati pe o wa ninu wọn 
ẹni ti yoo kọja bii ere sisa ọkunrin, ti yoo yara kamakama ni iyara- 
kamakama, bẹẹ ni opin ẹni ti yoo kọja ninu wọn ni ẹni ti yoo wọ ni 
wiwọ, nitori naa wọn yoo kọja ni odiwọn awọn isẹ wọn, titi ti ẹni ti 
imọlẹ rẹ mọ bi odiwọn atanpanko ẹsẹ rẹ yoo fi kọja, ati pe o n bẹ ninu 
wọn ẹni ti a o han, ti a o si sọ si inu ina naa, bẹẹ ni ẹnikẹni ti o ba gba 
ori afárá naa kọja yoo wọ ọgba-idẹra -Al-Janna-. 

Akọkọ ẹni ti yoo sọda rẹ ni Anabi wa, Muhammad, "ki ikẹ ati 
ọla Ọlọhun o maa ba a. 5, lẹyin naa ni ijọ rẹ, ati pe ẹnikan kò ni i sọrọ ni 
ọjọ naa afi awọn ojisẹ, ati pe adua awọn ojisẹ naa ni ọjọ naa ni: Iwọ 
Ọlọhun se igbala se akola, awọn doje si n bẹ ninu ina Jahannama ni 
ẹgbẹ mejeeji afárá naa, ẹnikan kò mọ odiwọn wọn afi Ọlọhun t'O ga, 
t'O si gbọn-un-gbọn, yoo maa han ẹni ti Ọlọhun ba fẹ ninu awọn ẹda 
Rẹ. 

Ninu awọn iroyin rẹ si ni pe: O mu ju ida lọ, o si tẹẹrẹ ju irun 
lọ, o yọ, ẹsẹ kan kò le e rinlẹ lori rẹ afi ẹni ti Ọlọhun ba fi rinlẹ, ati pe 
a o fi lelẹ ninu okunkun, a o si fi ifọkantanni ati apo-ibi ransẹ, awọn 
mejeeji yoo si duro ni ẹgbẹ mejeeji afárá naa, nitori atijẹri lori ẹni ti o 
ba mojuto mejeeji tabi o fi mejeeji rare. 

Ọlọhun -giga ni fun Un- sọ pe: 


yy ÌgBÍ pj! seo ẹ̀ Osaa Lo Oli) gle OLS£ Lea jl YI afe Ol; 
.Iyy-y) :erdoyel Ni tie Lẹ osAUaJi 
kK Kò si ẹnikan ninu yin afi ki o kọja nibẹ, o jẹ ọranyan ti Oluwa rẹ ti se 


idajọ rẹ, ti kò ni 1 yẹ. Lẹyin naa A O la awọn ẹni ti wọn paya lỌlọhunl, 
A O si fi awọn alabosi silẹ ninu rẹ ni ikunlẹ 5 ISuuratu Maryam: 71-721. 


-66- 


Anabi "ki ikẹ ati ọla Ọlọhun o maa ba a' , si sọ pe: 
.Ip-S su, (e j£ oje Odi 2 UÍj à,rÚ cg--62- lye osu Jl JI o 20 3) 
cA o fi afárá naa le ori ina Jahannama, emi ati ijọ mi o si jẹ akọkọ ẹni 


ti yoo sỌda rẹ 0? IMuslim l'o gbe e jadel. 
Anabi "ki ikẹ ati ọla Ọlọhun o maa ba a' , tun sọ pe: 


el? kele ji eleso es£ oe JO OSU .. yege jee ko 3 )) 
lse osol ( le 


cAti pe a o fi afárá ina Jahannama le (Te loriJ, emi o si jẹ akọkọ ẹni ti 
yoo sọda rẹ, ati pe adua awọn ojisẹ ni ọjọ naa ni: Iwọ Ọlọhun se 
igbala, se akola 5? IBukhari ati Muslim l'o gbe e jadeJ. 

Baba Sa'id Al-Khudriyyu "ki Ọlọhun O yọnu si i. , sọ pe: 


.Io—e so O ckeJl oa al, cjkajl sa Osi, jeki oÍ,gal jy) 
O de etigbọ mi pe: Dajudaju afárá naa tẹẹrẹ ju irun lọ, o si mu un ju 


ida lọ ?) IMuslim l'o gbe e jadel. 
Anabi "ki ikẹ ati ọla Ọlọhun o maa ba a' , tun sọ pe: 


r£, o Oby tọg bi ali ge ale Olyhá ẹy-Jly SU Je 3y0 
weô eke wA je oju Ji aha ogi sS 6 wo di SS ... jg 
c$ ogo olajl JÚeSÍ, pmo jg egie gio ko; idyà cblsall le GJÚ 
ala, Lọ jiS' Jijall obe Gley iJÚ c-—) YI oej! eera 56 eeji 


.IE— :lù,Ì (( Udl Q Wetey crU cf aA—eeô 8: oyAUY js-Ù YAN 
cAtai pe a o fi ifọkantanni ati apo-ibi ransẹ, n ni wọn yoo ba duro ni 
ẹgbẹ mejeeji afárá naa, apa ọtun ati osi, nitori naa ẹni-akọkọ yin yoo 
kọja gẹgẹ bi mọnamọna ... lẹyin naa gẹgẹ bi afẹfẹ, lẹyin naa gẹgẹ bi 
kikọja ẹyẹ, ati sisare awọn ọkunrin, isẹ wọn yoo maa gbe wọn sọda, 
nigba ti Anabi yin yoo duro lori afárá naa, ti yoo maa sọ pe: Oluwa mi, 
se igbala, se akola, titi ti agara yoo fi da isẹ awọn eniyan, titi ti eniyan 
yoo fi wa ti kò ni i le rin afi fifa; o ni: Ati pe awọn dòJé wa ni ẹgbẹ 
mejeeji afárá naa ni asorọ, wọn jẹ ohun ti a pa lasẹ lati mu ẹni ti a ba 
pa a lasẹ pe ki o mu, nitori naa ẹni ti yoo fi ara pa, ti yoo si la wa ninu 
Wọn, ati pe ẹni ti a o we rogodo ju sinu ina Wa ninU WỌN ?) IMusiim l'o gbe e jade). 

Ẹlẹẹkẹwa: Abakọja: 

A tun ni igbagbọ si pe dajudaju nigba ti awọn olugbagbọ-ododo 
ba sọda afárá naa, wọn yoo duro lori abakọja kan, oun ni aaye kan 


-67- 


laarin ọgba-idẹra -Al-Janna- ati ina, a o da awọn olugbagbọ-ododo, 
awọn ẹni ti Wọn ti sọda afárá naa, ti wọn si la nibi ina naa duro nibẹ, 
nitori ki a le baa gbẹsan fun apa kan wọn ni ọdọ apa kan siwaju ki wọn 
o to wọ ọgba-idẹra -Al-Janna-. Nitori naa nigba ti a ba tun wọn se, ti a 
si fọ wọn mọ, a o yọnda fun wọn lati wọ inu rẹ. 

Anabi "ki ikẹ ati ọla Ọlọhun o maa ba a' , sọ pe: 


f-em) per cjUJly Al ogi 8 5 le Oyoosô OJU sa Oya jii yal£ 
Ogo 9 ká OSÙ dy; daja 9 se dSOJ L3 kpoa COLS IIa as oje 
OLE ajo sg asa ALI 3 aji or ẹgaal e A-2-3 cou a oo Sj cAoLl 

.lsoesi sjol (LO 


K Awọn olugbagbọ-ododo yoo la nibi ina, n ni a o ba se wọn mọ ori 
abakọja kan laarin ọgba-idẹra -Al-Janna- ati ina, n ni a o ba gbẹsan 
ohun abosi ti n bẹ laarin wọn ni ile-aye fun apa kan wọn ni ọdọ apa 
kan, nigba ti o ba wa di pe a ti tun wọn se, ti a si ti fọ wọn mọ, a o 
yọnda fun wọn lati wọ ọgba-idẹra. Mo fi Ẹni ti ẹmi Muhammad wa ni 
ọwọ Rẹ bura: Dajudaju ẹnikan wọn yoo mọna ile rẹ ninu ọgba-idẹra 
naa ju bi o ti se mọna ile rẹ ni ile-aye lỌ 5 IBukhari l'o gbe e jadel. 

Ẹlẹẹkọkanla: Ọgba-idẹra -Al-Janna- ati ina: 

A si tun gbagbọ pe dajudaju ododo ni ọgba-idẹra -Al-Janna- 
ododo naa si ni ina, ati pe dajudaju mejeeji n bẹ, wọn kò si ni i tan, 
wọn kò si ni i parẹ rara, nse ni wọn yoo maa bẹ ni gbogbo igba. Nitori 
naa idẹra awọn ọmọ Al-Janna kò ni i tan, kò si ni i yẹ, bẹẹ ni iya awọn 
ọmọ ina fun awọn ti Ọlọhun ba se idajọ bibẹ ninu rẹ gberekese le lori, 
kò ni i pin, kò si ni 1 ja. 


Sugbọn Oluse Ọlọhun ni ọkan soso: A o yọ wọn jade kuro 
ninu rẹ pẹlu isipẹ awọn olusipẹ, ati pẹlu aanu Ẹni ti aanu Rẹ pọ ju ikẹ 
awọn alaanu lọ. 


Al-Janna si ni: Ile apọnle, eyi ti Ọlọhun pese kalẹ fun awọn 
olupaya Ọlọhun ni ọjọ igbende, awọn odo ti n san wa ninu rẹ, ati awọn 
yara giga, ati awọn iyawo ti o dara, ati pe ohun ti maa n wu ẹmi wa 
ninu rẹ, ti si maa n dun mọ oju, ninu ohun ti oju kan kò riri, ti eti kan 
kò si gbọ ri, ti kò si ru wuyẹ ni ọkan eniyan kan ri, idẹra rẹ kò ni i 
Parẹ, kò si ni i tan, wọn yoo maa bẹ ninu rẹ gberekese lai kò si jija 
kan. Ati pe idiwọn aaye pasan ninu Al-Janna ni oore ju ile-aye lọ ati 


-68- 


ohun ti n bẹ ninu rẹ, a o maa gboorun rẹ lati irin ogoji ọdun si i, ati pe 
eyi ti o ga ju ninu idẹra rẹ ni riri ti awọn olugbagbọ-ododo yoo ri 
Oluwa wọn pẹlu awọn oju wọn ni kedere. 

Sugbọn awọn alaigbagbọ: Ẹni ti a o di kuro nibi riri Oluwa 
wọn ni wọn, nitori naa ẹnikẹni ti o ba kọ riri ti awọn olugbagbọ-ododo 
yoo ri Oluwa wọn, dajudaju o ti fi wọn se dọgba pẹlu awọn alaigbagbọ 
ninu ainiri yii. 

Ati pe ọgọrun agbega l'o wa ninu Al-Janna, ohun ti o wa laarin 
agbega kan si omiran dabi ohun ti o wa laarin sanma ati ilẹ, bẹẹ ni eyi 
ti o ga ju ninu Al-Janna ni Al-Firdaws ti o ga ju, ati pe aga-ọla Ọlọhun 
ni àjà rẹ, bẹẹ ni ilẹkun mẹjọ l'o ni, ohun ti n bẹ laarin ẹgbẹ mejeeji 
ilẹkun kan dabi ohun ti o wa laarin Makkah ati Hajar, ati pe dajudaju 
ọjọ kan n bọ wa ba a ti yoo jẹ ohun ti o kun latari ọpọ eniyan, ẹni ti o 
si kere ju ni ipo ninu awọn ọmọ Al-Janna ni iru ile-aye ati iru rẹ 
mẹwa. 

Ọlọhun -giga ni fun Un- sọ nipa Al-Janna naa pe: 

.Dyy :olse JU ajjol K orl! basi 
K'A pese rẹ kalẹ fun awọn olupaya Ọlọhun o ISuuratu Aal-Imraan: 1331. 


Ọlọhun -giga ni fun Un- tun sọ nipa bibẹ gberekere awọn ọmọ Al- 
Janna, ati pe kò ni i parẹ pe: 


ad O lul ta osa BANI (ẹṣ LA guA ade obe KA, le wa die 
.IA Aa. JI 


 Ẹsan wọn ni ọdọ Oluwa wọn ni awọn ọgba-idẹra -Al-Janna- ti yoo 
maa bẹ gbere, ti awọn odo kékéké n san ni abẹ wọn, ninu wọn ni wọn 
yoo maa wa gberekese ?? ISuuratul-Bayyinah: 8). 

Sugbọn ina ni: Ile iya ti Ọlọhun pese kalẹ fun awọn alaigbagbọ 
ati awọn ẹlẹsẹ, eyi ti o le koko ju ninu iya ati orisirisi jijẹni niya wa 
ninu rẹ, awọn Malaika ti wọn nipọn ti wọn ni agbara l'o si n sọ ọ, ati 
pe inu rẹ ni awọn alaigbagbọ yoo maa bẹ laelae, ounjẹ wọn ni igi 
ẹlẹgun, bẹẹ ni ohun mimu wọn ni omi gbigbona, ati pe ida kan ninu 
aadọrin ipin ninu gbigbona ina Jahannama ni ina ile-aye, nitori naa a 
se ajulọ fun un lori ina ile-aye pẹlu ipin mọkandinlaadọrin, ti gbogbo 
ọkọọkan ninu rẹ jẹ iru gbigbona rẹ tabi ohun ti o le ju bẹẹ lọ. 

Ati pe sisu kò ni i se ina yii latari awọn ti a n ko si inu rẹ, ati 
awọn ti a n ju si inu ọgbun rẹ, koda dajudaju nse ni yoo maa sọ pe: Njẹ 
alekun wa sẹku bi, ilẹkun meje l'o si ni, gbogbo ilẹkun kọọkan ninu 
wọn l'o ni ipin kan ti a pin. 


-69- 


Ọlọhun t'O ga sọ nipa ina naa pe: 

Obo) soe di ajjel o KU oasi 

KAA pese rẹ kalẹ fun awọn alaigbagbọ o ISuuratu Aal-Imraan: 1311. Ọlọhun si 

tun sọ nipa bibẹ ninu ina laelae ti awọn ọmọ ina, ati pe kò ni i parẹ, pe: 

IBe-s£ soge aj) f kọl ka oaaJUe I ake yà ae oa 2EJI ssJ Ai OJ 

g Dajudaju Ọlọhun sẹbi le awọn alaigbagbọ, O si pese ina elejo kalẹ 
fun wọn, inu rẹ ni wọn yoo maa bẹ laelae 5 ISuuratul-Ahsaab: 64-651. 

Awọn eso nini igbagbọ-ododo si ọjọ ikẹyin: 

Awọn eso ti o gbọn-un-gbọn n bẹ fun nini igbagbọ si ọjọ ikẹyin, 
ninu wọn ni: 

1- Sise ojukokoro nipa sise awọn ohun ti o jẹ titẹle ti Ọlọhun, ati 
gbigbiyanju lori wọn, ni irankan ẹsan. 

2- Sisa fun dida ẹsẹ, ati Isisa funj yiyọnu si i, ni ibẹru iya ọjọ 
naa. 

3- Pipa ibanujẹ olugbagbọ-ododo rẹ nipa ohun ti o ti bọ mọ ọn 
lọwọ ni ile-aye nitori ohun ti n rankan ninu idẹra ọrun ati ẹsan rẹ. 

4- Wi pe nini igbagbọ-ododo si igbende ni ipilẹ oriire onikaluku, 
ati ti awujọ. Nitori pe dajudaju nigba ti eniyan ba ni igbagbọ pe 
Ọlọhun t'O ga yoo gbe ẹda dide laipẹ lẹyin iku wọn, yoo si se isiro fun 
wọn, yoo si san wọn ni ẹsan lori awọn isẹ wọn, yoo si gbẹsan lọdọ 
alabosi fun ẹni ti o se abosi si, titi ti o fi de ori awọn ẹranko; yoo duro 
sinsin lori titẹle ti Ọlọhun, gbongbo aburu yoo si ja, oore yoo si kari 
awujọ, ati pe iwa rere ati ifayabalẹ yoo kari. 


eee 


-70- 


ORIGUN KẸFA: NINI IGBAGBỌ-ODODO SI AKỌSILẸ 
-KADARA- 

ITI Alaye akọsilẹ -Kadara- ati pipataki nini igbagbọ si i: 

Akọsilẹ ni: Ipebubu Ọlọhun fun gbogbo ohun ti yoo sẹlẹ, ni 
ibamu pẹlu ohun ti o ti siwaju ninu imọ Rẹ, ti Hikamah -ọgbọn- Rẹ si 
da lẹjọ. Oun si n pada sidi agbara Ọlọhun, ati pe Alagbara ni I lori 
gbogbo nnkan, Oluse ohun ti O ba gbero ni I. 

Nini igbagbọ si i si n bẹ ninu nini igbagbọ si jijẹ oluwa Ọlọhun - 
mimọ ati giga ni fun Un- ati pe ọkan ninu awọn origun igbagbọ, eyi ti 
igbagbọ naa kò le e pe afi pẹlu wọn ni i. Ọlọhun t'O ga sọ pe: 


.£s saba) ya eLále sọjò JE U) 
Dajudaju Awa da gbogbo nnkan pẹlu idiWỌn ? ISuuratul-Qamar: 491. 
Anabi "ki ikẹ ati ọla Ọlọhun o maa ba a' , sọ pe: 


.IE— :lù,Ì (( maja O-o$di i co dl a masai ô— nrin se JE )) 
Gbogbo nnkan ni n bẹ pẹlu akọsilẹ, titi ti o fi de ori lilẹ ati laakaye, 
tabi lakaye ati lilẹ. IMuslim l'o gbe e jadel. 

I21 Awọn ipele akọsilẹ: 

Nini igbagbọ si akọsilẹ kò le e rinlẹ afi pẹlu fifi awọn ipele 
mẹrin kan rinlẹ, awọn ni: 

Alakọkọ: Nini igbagbọ si imọ ayeraye ti Ọlọhun si gbogbo 
nnkan. Ọlọhun t'O ga sọ pe: 


hi ule AS OJ pUS a OU OJ oa; y soi a Uo ọba a oluko dÍ9 


.IVe gb ojel fi ae 
g Njẹ iwọ kò wa mọ pe dajudaju Ọlọhun mọ ohun ti o wa ninu sanma 
ati ilẹ bi? Dajudaju eleyii n bẹ ninu tira kan, dajudaju irọrun ni eleyii 
fun Ọlọhun ? ISuuratul-Hajj: 701. 
Ẹlẹẹkeji: Nini igbagbọ si sise akọsilẹ ohun ti Ọlọhun mọ ninu 
awọn ebubu si inu wàlaa ti a sọ. Ọlọhun -giga ni fun Un- sọ pe: 
IYA :atoli £jjel i eu on c—p Sii À ta a U 
kKAwa kò sẹ nnkan kan ku ninu Tira Ílai sọ) ISuuratul-An'aam: 381. 
Anabi "ki ikẹ ati ọla Ọlọhun o maa ba a' , tun sọ pe: 


(Ao ali Igo e Na esu. di gbe Ol da agbebi osu a os 
.I— si; 


-Ji- 


Ọlọhun ti kọ akọsilẹ awọn ẹda siwaju ki O to da awọn sanma ati ilẹ 
pẹlu ẹgbẹrun lọna aadọta ọdun ?? IMuslim l'o gbe e jade). 

Ẹlẹẹkẹta: Nini igbagbọ si erongba Ọlọhun ti 1 sẹ, ati agbara Rẹ 
ti o kari. Ọlọhun -giga ni fun Un- sọ pe: 


LY ooga a,,-1 i ogbtadl oy 2 ata OÙYI ò gbi Li 


k Ati pe ẹ kò le fẹ Innkan kan ki o si ri bẹẹlJ afi ti Ọlọhun, Oluwa 
gbogbo ẹda ba fẹ ?) ISuuratut-Takwiir: 291. 

Anabi "ki ikẹ ati ọla Ọlọhun o maa ba a. , sọ fun ẹni ti o sọ fun 
un pe: Ohun ti Ọlọhun ati iwọ fẹ -l'o sẹlẹ- pe: 


(edo-y al ta Lọ cf lu 6 oolerí Jy 


KO wa sọ mi di ẹgbẹra fun Ọlọhun ni bi? Rara o, ohun ti Ọlọhun fẹ 
l'Oun nikan -l'o sẹlẹ- 5. TAhmad l'o gbe e jadel. 

Ẹlẹẹkẹrin: Nini igbagbọ pe dajudaju Ọlọhun ni Ẹlẹda gbogbo 
nnkan. Ọlọhun -giga ni fun Un- sọ pe: 


.Dpe ao O Sa eô JE Ge as eyô JE Gbe a 


Ọlọhun ni Ẹlẹda gbogbo nnkan, ati pe Oun ni Olusọ gbogbo nnkan 5 
ISuuratu2- 7umar: 621. Ọlọhun tun sọ pe: 


LIsA oo0Lall,,oj Olo Do asele ala 
ckAti pe Ọlọhun ni O da yin ati awọn ohun ti ẹ n se ?? ISuuratus-Saaffaat: 961. 

Anabi "ki ikẹ ati ọla Ọlọhun o maa ba a' , tun sọ pe: 

olo! sljjÌ O Asesa a eta JÉ. a: Aw Oj) 
k Dajudaju Ọlọhun l'O da gbogbo ẹni ti n se nnkan ati ohun ti o se 5 
IBukhari l'o gbe e jadelJ. 

I91 Awọn ipin ipebubu: 

a- Ipebubu ti o kari fun gbogbo awọn ẹda: Oun ni eyi ti a kọ sinu 
wàlaa ti a sọ, siwaju sisẹda awọn sanma ati ilẹ pẹlu ẹgbẹrun lọna 
aadọta ọdun. 

b- Ipebubu ti ọjọ-ori: Oun ni ipebubu gbogbo ohun ti yoo sẹlẹ si 
eniyan, lati igba ti a ba ti fẹ ẹmi si i lara, titi di igba iku rẹ. 

d- Ipebubu ti ọdọọdun: Oun ni pipebubu ohun ti yoo sẹlẹ ni 
gbogbo ọdun, eleyii ni oru abiyi -Lailatul-Qadr- ti gbogbo ọdun. 
Ọlọhun -giga ni fun Un- sọ pe: 


.Í£ aala); use si JE ea ke) 


473. 


k Ninu loruJ rẹ ni a maa n se alaye gbogbo ọrọ ti o kun fun ọgbọn 5 
ISuuratud-Dukhaan: 4J. 

e- Ipebubu ti ojoojumọ: Oun ni pipebubu ohun ti n sẹlẹ ni 
ojoojumọ, ninu iyi ati iyẹpẹrẹ, fifunni ati aifunni, mimuni maa sẹmi ati 
pipani, ati bẹẹ bẹẹ lọ. Ọlọhun -giga ni fun Un- sọ pe: 

Iya orule) (ole 2 sa ea JE oPyly ogoji o sa JE 
kKAwọn ẹni ti n bẹ ninu awọn sanma ati ilẹ ni wọn maa n tọrọ Innkanl 
ni ọdọ Rẹ. Ni gbogbo ọjọ ni Oun lỌlọhunJ wa ninu isesi kan o? ISuuratur- 
Rahmaan: 291. 

I4l1 Adisọkan awọn asiwaju Irerel nipa akọsilẹ: 

Wi pe Ọlọhun ni Ẹlẹda gbogbo nnkan, Oluwa rẹ ati Ọba rẹ, O ti 
pebubu awọn akọsilẹ awọn ẹda siwaju ki O to sẹda wọn, O pebubu 
awọn ọjọ-ori Wọn, ati awọn ọrọ -ar-iki- wọn, ati awọn isẹ wọn, O si 
kọ ohun ti wọn yoo pada si ọdọ rẹ ninu oriire tabi oriibu, gbogbo 
nnkan l'O se akojọ rẹ si inu iwe kan ti o han. Nitori naa ohun ti 
Ọlọhun ba fẹ ni yoo sẹlẹ, ati pe ohun ti kò ba fẹ kò ni i sẹlẹ, bẹẹ ni O 
mọ ohun ti o ti sẹlẹ, ati ohun ti n sẹlẹ, ati ohun ti kò i ti i sẹlẹ pe ti o ba 
sẹlẹ bawo ni yoo ti se ri, Oun si ni Alagbara lori gbogbo nnkan, A maa 
fi ọna mọ ẹni ti O ba fẹ, A si maa si ẹni ti O ba fẹ lọna, ati pe awọn 
eniyan ni erongba ati agbara, ti wọn fi i maa n se ohun ti Ọlọhun fun 
wọn lagbara lori rẹ, pẹlu adisọkan wọn pe dajudaju awọn eniyan kò le 
e fẹ Innkan kan ki o si ri bẹẹl afi ti Ọlọhun ba fẹ. Ọlọhun -giga ni fun 
Un- sọ pe: 

Ba soy£oda),el Ulo i ẹaded Lo Iyaale onla 
KAti pe awọn ẹni ti wọn gbiyanju nipa lẹsinl Wa, dajudaju Awa yoo fi 
wọn mọ awọn ọna Wa 5 ISuuratul-Ankabuut: 691. 

Ati pe Ọlọhun t'O ga ni Ẹlẹda awọn eniyan ati awọn isẹ wọn, 
awọn leniyanj si ni oluse awọn isẹ naa ni paapaa. Nitori naa kò si 
awijare kan fun ẹnikan lori Ọlọhun nipa ọranyan kan ti o fi silẹ, tabi 
eewọ kan ti o se, kaka bẹẹ Oun l'O ni awijare ti o dopin lori awọn ẹda 
Rẹ. O si tọ pe ki a maa fi akọsilẹ -kadara- se ẹri lori awọn adanwo, 
yatọ si awọn alebu ati awọn ẹsẹ; gẹgẹ bi Anabi "ki ikẹ ati ọla Ọlọhun 
o maa ba a', ti sọ nipa iyan ti Anabi Muusa ja Anabi Aadama, pe: 


-73- 


cáÁ:T i oe Ojsejo- Jese ei cg9Jl ẹ2ì —Ooi tope se Nin Cup A 3 es ct y 
i ode asi 6 CAAASU s c yu. a aa SUJe.2l cgdjl c 9 Eni :ẹ21 4 dua 
.I— si; (( co el ar cale-i olJ3 ole yaa 3 


k Anabi Aadama ati Anabi Muusa jara wọn niyan, n ni Anabi Muusa 
ba sọ pe: Iwọ Aadama ni ẹni ti asise rẹ yọ ọ kuro ninu ọgba-idẹra -Al- 
Janna-. N ni Anabi Aadama ba sọ fun un pe: Iwọ ni Muusa ẹni ti 
Ọlọhun sa lẹsa pẹlu awọn isẹ Rẹ, ati ọrọ Rẹ, lẹyin naa ti o wa n bu mi 
lori nnkan kan ti a ti pebubu rẹ le mi lori siwaju ki a to se ẹda mi, 
nitori naa Aadama bori Musa pẹlu awijare 5 IMuslim l'o gbe e jadeJ. 

I51 Awọn isẹ awọn eniyan: 

Awọn isẹ ti Ọlọhun N se ẹda wọn si inu ile-aye pin si ọna meji: 

Alakọkọ: Ohun ti Ọlọhun -ibukun ati giga ni fun Un- maa N mu 
ki o sẹlẹ ninu awọn isẹ Rẹ si awọn ẹda Rẹ, nitori naa ẹnikan kò ni 
erongba kan tabi ẹsa kan lori rẹ, ati pe erongba kò jẹ ti ẹnikan Inipa rẹj 
yatọ si Ọlọhun, gẹgẹ bi mimuni maa sẹmi ati pipani, aisan ati alaafia. 

Ọlọhun -giga ni fun Un- sọ pe: 


.ÍsA tesULl 2, so) Ò sejo Yi wole: a a 
cKAti pe Ọlọhun ni O da yin ati awọn ohun ti ẹ n Se ?? ISuuratus-Saaffaat: 961. 
Ọlọhun t'O ga tun sọ pe: 

.Iy ogu £j,-1 6DUse yee! s$SGI ES gbo suLl jy oju gbe ẹgáji 
ckẸni ti O da iku ati isẹmi, ki O le baa dan yin wo pe ta ni ninu yin ni 
yoo se eyi ti o dara jU ni isẹ 7 ISuuratul-Mulk: 21. 

Ẹlẹẹkeji: Ohun ti awọn ẹda n se ni apapọ wọn, ninu awọn ti wọn 
ni erongba, eleyii a maa sẹlẹ pẹlu ẹsa ẹni ti o se e, ati erongba rẹ, nitori 
pe Ọlọhun fi eleyii silẹ fun wọn. Ọlọhun -giga ni fun Un- sọ pe: 

.IYA:,s$Gll a, ,— woo oi ey gke A 

O wa fun ẹni ti o ba fẹ lati duro sinsin ninu yin o? ISuuratut-Takwiir: 281. 
Ọlọhun -giga ni fun Un- tun sọ pe: 

Iyi ia ajo NO ASLD ss say ga jb los oyo 

k Nitori naa ẹni ti o ba fẹ ki o gbagbọ, ẹni ti o ba si fẹ ki o se aigbagbọ 

),. ISuurtul-Kahf: 29). INitori naa a o maa dupẹ fun wọn lori ohun ọpẹ, a o si 


maa bu wọn lori ohun eebu, bẹẹ ni Ọlọhun ki i jẹ eniyan niya afi lori 
ohun ti eniyan ni ẹsa ninu rẹ, gẹgẹ bi Ọlọhun t'O ga ti sọ pe: 


.74- 


Iya ja ojol Ni Asa! abia; UÍ Le; 
cKAti pe Emi ki I se alabosi si awọn ẹru IMI) 5 ISuuratu Qaaf: 291. Eniyan si 
mọ iyatọ laarin ẹsa ati tulaasi. Nitori naa ni yoo se maa sọ kalẹ lati oke 
pẹlu àkàbà ni sisọ kan ti o jẹ ti ẹsa, o si see se ki ẹlomiran o ti i subu 
lati ori oke naa, sise ẹsa ni ti akọkọ, ijẹni-nipa si ni ti ẹẹkeji. 

I61 Asepọ It'o wal laarin dida ti Ọlọhun Ida awọn isẹl 
ati sise ti eniyan n se e: 

Ọlọhun da eniyan, O si da awọn isẹ rẹ, O si se erongba ati 
agbara fun un, nitori naa oluse-isẹ ni paapaa ni eniyan, nitori sise rẹ ti 
o kan an taara, nitori pe o ni erongba ati agbara. Nitori naa ti o ba 
gbagbọ nse l'o jẹ pẹlu erongba rẹ ati fifẹ rẹ, bẹẹ ni ti o ba se aigbagbọ 
nse ni yoo jẹ pẹlu fifẹ ati erongba rẹ ti o pe, gẹgẹ bi igba ti a ba sọ pe: 
Lati ara igi yii ni eso yii ti jade, lati ara ilẹ yii si ni irugbin yii ti jade. 
Eyi ti o tumọ si pe: Lati ara rẹ l'o ti sẹlẹ; ati lati ọdọ Ọlọhun, ni itumọ 
pe lati ọdọ Rẹ ni isẹda rẹ ti wa. Kò si atako laarin mejeeji, pẹlu eleyii 
ni ofin Ọlọhun ati agbara Rẹ yoo se dọgba. 

Ọlọhun t'O ga sọ pe: 


Is. ous, Co ;beos U ale ay 


ckAti pe Ọlọhun ni O da yin ati awọn ohun ti ẹ n se ?? ISuuratus-Saaffaat: 961. 
Ọlọhun t'O ga sọ pe: 


J£ o? Ldy sc el ojoo oge U OJ .gBl; ole sa LÙ 
.Dy.-e todi nyi CS po lj o f .oareT-U cos a .cgerela 


k Sugbọn ẹni ti n tọrẹ, ti o si n paya lỌlọhunJ. Ti o si gba ohun ti o 
dara ju naa gbọ. A O fi i se kongẹ irọrun naa. Sugbọn ẹni ti o se ahun, 
ti o si ro pe oun to tan. Ti o si pe ohun ti o daju naa nirọ. A O fi oun se 
kongẹ inira naa ?? ISuuratul-Lail: 5-101. 

L?1 Ohun ti o jẹ ọranyan lori eniyan nipa akọsilẹ: 

Nnkan meji l'o jẹ ọranyan lori eniyan nipa akọsilẹ: 

Alakọkọ: Ki o maa fi Ọlọhun wa iranlọwọ nipa sise ohun ti 
agbara ka, ati jijinna si ohun ti isọra fun, ki o si maa tọrọ lọdọ Rẹ pe ki 
O fi oun se kongẹ irọrun naa, ki O si gbe oun jinna si inira naa, ki o si 
gbẹkẹle E, ki o si maa sadi I. Nitori naa ki o jẹ oni-bukaata lọ si ọdọ 
Rẹ nipa fifa oore, ati fifi aburu silẹ. Anabi "ki ikẹ ati ọla Ọlọhun o 
maa ba a' , sọ pe: 


s) JE DE eyo UU2Í Oja emo Yo cAgU O moela ofi le say ) 


-75- 


cr si OP ẹjò su LU aÙ jai oj Sl, dà olfj £ ola ..di 
Wan ola) .(( Oole.eji 


kMaa gbiyanju lori ohun ti yoo se ọ lanfaani, ki o si maa wa iranlọwọ 
lọdọ Ọlọhun, ma si se ko aarẹ rara, ti nnkan kan ba wa se ọ, ma se sọ 
pe: Iba se pe mo ti se igbá ni, bai bai ni i ba ri; sugbọn nse ni ki o sọ 
pe: QADDARA -L-LAAHU WA MAA SHAA'A FA'AL "Akọsilẹ 
Ọlọhun -ni eleyii- ohun t'O si fẹ l'O se", tori pe nse ni IgbolohunJ iba 
se pe maa n si isẹ esu silẹ 5 IMuslim l'o gbe e jadel. 

Ẹlẹẹkeji ni pe: Ọranyan ni ki o se suuru lori ohun ti agbara ka, 
nitori naa ki o ma bara jẹ, ki o si mọ daju pe lati ọdọ Ọlọhun ni eleyii 
ti wa, ki o yọnu ki o si sọpa-sọsẹ silẹ, ki o si mọ daju pe ohun ti o se 
oun, kò jẹ ohun ti yoo tase oun Il'o mu un se ej bẹẹ ni ohun ti o tase rẹ 
kò jẹ ohun ti yoo se e Ini kò se se ej. Anabi "ki ikẹ ati ọla Ọlọhun o 
maa ba a' , sọ pe: 


O esaj SS Sikri to oi, c£llosj SS £uual Le ol yielsj)) 
Mọ daju pe ohun ti o se ọ, kò jẹ ohun ti yoo yẹ ọ silẹ Il'o mu un se 


ọJ, ati pe ohun ti o yẹ ọ silẹ, kò jẹ ohun ti yoo se ọ Il'o mu un ma se 
ọl. 

l81 Yiyọnu si idajọ Ọlọhun ati akọsilẹ: 

O yẹ ki eniyan o yọnu si akọsilẹ, nitori pe o n bẹ ninu pipe 
yiyọnu si jijẹ oluwa Ọlọhun. Nitori naa o yẹ ki gbogbo onigbagbọ- 
ododo o yọnu si akọsilẹ Ọlọhun; nitori pe isẹ Ọlọhun ati akọsilẹ Rẹ 
oore ni gbogbo rẹ i se, ati sise deedee, ati Hikmah -ọgbọn-. Nitori naa 
ẹnikẹni ti ẹmi rẹ ba balẹ si pe ohun ti o se oun kò jẹ ohun ti yoo tase 
oun, ati pe ohun ti o tase oun kò jẹ ohun ti yoo se oun, iparagadi ati 
hilahilo yoo kuro ninu ọrọ rẹ, ati pe ibẹru ati ifoya yoo kuro ninu 
igbesi-aye rẹ. Nitori naa kò ni maa bara jẹ lori ohun ti o bọ mọ ọn 
lọwọ, kò si ni i maa bẹru lori ọjọ-iwaju rẹ, yoo si tipasẹ eleyii di ẹni ti 
O se oriire ju ni ipo ninu awọn eniyan, ati ẹni ti o dara ju ni ẹmi ninu 
wọn, ati ẹni ti ọkan rẹ balẹ ju ninu wọn. Nitori naa ẹnikẹni ti o ba mọ 
pe ọjọ-ori oun ni opin, ọrọ -ar2iki- oun si ni onka, ikọlẹ kò le e se 
alekun ọjọ-ori rẹ, bẹẹ ni ihawọ kò le e lekun ọrọ -ar2iki- rẹ, tori pe 
gbogbo rẹ l'o ti wa ni akọsilẹ, yoo se suuru lori ohun ti o se e ninu 
awọn adanwo, yoo si maa tọrọ idarijin nipa ohun ti o se ninu awọn asẹ 
ati awọn ohun alebu, yoo si yọnu si ohun ti Ọlọhun kọ silẹ fun un, 


-76- 


nitori naa yoo se akojọpọ laarin titẹle asẹ Ọlọhun ati sise suuru lori 
awọn adanwo. 
Ọlọhun t'O ga sọ pe: 


KA ele 
Adanwo kan kò le e kan lẹnikanJ afi pẹlu iyọnda Ọlọhun, ati pe ẹni 
t'o ba gba Ọlọhun gbọ, yoo fi ọkan rẹ mọna, Ọlọhun ni Oni-mimọ 
nipa gbogbo nnkan ? ISuuratu t-Tagaabun: 111. (Ọlọhun t'O ga tun sọ pe: 
Ji aojoj eka oakeala o ali de OJ osu 
k Nitori naa se suuru, dajudaju ododo ni adehun Ọlọhun, maa tọrọ 
aforijin ẹsẹ rẹ o? ISuuratu: 1. 

I91 Orisi meji ni imọna: 

Ekinni ni: Imọna ti itọka si ododo ati ifọnahanni, oun jẹ ti 
gbogbo ẹda, oun ni eyi ti awọn ojisẹ ati awọn olutẹle wọn ni agbara 
lori rẹ. Ọlọhun t'O ga sọ pe: 

Os isssla,, 1 Aa Ja sa aj c$-a- -Ula 
KAti pe dajudaju irẹ yoo maa tọ awọn eniyan si ọna ti O tỌ o? ISuuratush- 
Shuuraa: 521. 


kan lati ọdọ Ọlọhun, ati oore kan fun awọn ẹda Rẹ, awọn olupaya Rẹ, 
oun ni eyi ti ẹnikan kò lagbara lori rẹ yatọ si Ọlọhun. Ọlọhun t'O ga sọ 
pe: 

len: s,jjel) Ni outa oya gaa a SS, eso oya gaA yi OU) 
Dajudaju iwọ IAnabiJ kò le e fi ọna mọ ẹni ti o nifẹ si, sugbọn 
Ọlọhun ni maa N fi ọna mọ ẹni ti O ba fẹ ?? ISuuratul-Qasas:561. 

LT01 Orisi meji ni erongba ninu Tira Ọlọhun: 

Ekinni ni: Erongba ti akọsilẹ ti pe ki nnkan o sẹlẹ, oun ni 
erongba ti o kari gbogbo ohun ti n bẹ. Nitori naa ohun ti Ọlọhun ba fẹ 
yoo sẹlẹ, ohun ti kò ba si fẹ kò ni i sẹlẹ. O si pa dandan pẹlu rẹ pe ki 
ohun ti a gba lero o sẹlẹ, sugbọn kò pa dandan pe ki ifẹ ati iyọnu o bẹ 
pẹlu rẹ, ayafi ti erongba ti ofin -Sharia- ba rọ mọ ọn. Ọlọhun t'O ga sọ 
pe: 

.Iyve :aboji a, :-) A U o ys2 id oj ol RI 2 or? 


-77- 


Ẹnikẹni ti Ọlọhun ba gbero lati fi ọna mọ ọn, yoo se isipaya aya rẹ si 
Islam 5 ISuuratul-An-aam: 1251. 

Ekeji ni: Erongba ti ẹsin, ti ofin Sharia, oun ni ninifẹ si ohun ti a 
gba lero, ati awọn ẹni-rẹ, ati yiyọnu si wọn, kò si pa dandan pe ki ohun 
ti a gba lero naa o sẹlẹ, afi ti erongba ti akọsile ti pe ki nnkan o sẹlẹ ba 
rọ mọ ọn. Ọlọhun t'O ga sọ pe: 

ODAS sa aj yol NI yeadi af a a oo sf FIRI 
k Ọlọhun gbero irọrun fun yin, kò gbero isoro fun yin o? ISuuratul-Baqarah: 
1851. 

Erongba pe ki nnkan o sẹlẹ l'o gbooro ju ni gbogbo ọna, nitori 
pe gbogbo ohun ti a gba lero ti ofin Sharia ti o sẹlẹ ti di ohun ti a gba 
lero pe ki o sẹlẹ, sugbọn ki i se gbogbo ohun ti a gba lero pe ki o sẹlẹ 
ni yoo sẹlẹ l'ohun ti a gba lero ninu ofin Sharia. Nitori naa orisi 
erongba mejeeji naa l'o rinlẹ l'ara igbagbọ Abubakar, "ki Ọlọhun O 
yọnu si i , ni apejuwe. Apejuwe ohun ti erongba ti ki nnkan o sẹlẹ 
nikan si rinlẹ si ara rẹ ni aigbagbọ Abu Jahl. Bẹẹ ni ohun ti erongba pe 
ki nnkan o sẹlẹ kò rinlẹ ninu rẹ bi o tilẹ jẹ wi pe a fẹ ẹ ninu erongba ti 
ofin Sharia ni igbagbọ Abu Jahl naa. 

Nitori naa bi o tilẹ jẹ pe Ọlọhun fẹ awọn ẹsẹ ni akọsilẹ -kadara- 
O si fẹ ẹ ni sisẹlẹ, sugbọn kò yọnu si i ni ẹsin, bẹẹ ni kò nifẹ si 1, ati 
pe kò pa ni lasẹ pẹlu rẹ, kaka bẹẹ, nse l'O N binu rẹ, ti O si N korira 
rẹ, ti O si kọ ọ fun ni, ti O si N se ileri-iya si ẹni ti o ba se e, gbogbo 
eleyii si n bẹ ninu akọsilẹ -kadara- Rẹ. 

Sugbọn awọn itẹle asẹ Rẹ, ati igbagbọ-ododo, dajudaju O nifẹ si 
wọn, O si N pa'ni lasẹ pẹlu wọn, O si N se adehun ẹsan ati ere ti o 
dara fun ẹni ti n se wọn. Nitori naa a kò le e sẹ Ọlọhun -mimọ ni fun 
un- yatọ si pẹlu erongba Rẹ, bẹẹ ni nnkan kan kò le e sẹlẹ afi ohun ti o 
gbero. Ọlọhun t'O ga sọ pe: 


.lV 'ala,:-1 i EJI eoLj 2 yy.) 


k Ati pe kò ni I yọnu si aigbagbọ fun awọn ẹru Rẹ o ISuuratu:-2umar: 71. 
Ọlọhun -mimọ ni fun Un- tun sọ pe: 


NKI sjaja),-1 t SU-AJll eya) 


K Ọlọhun Ọba kò fẹr. an ibajẹ ?) ISuuratul-Baqarah: 2051. 


-78- 


I111) Awọn okunfa ti wọn maa n ti akọsilẹ -kadara- 
danu: 


Ọlọhun se awọn okunfa kan fun awọn akọsilẹ wọnyi, ti wọn maa 
n ti wọn, ti wọn si maa n gbe wọn kuro, bii adua, ati saraa sise, ati 
awọn oogun, ati sisọra, ati lilo idurosinsisn. Nitori pe kaluku wọn wa 
ninu idajọ Ọlọhun, ati akọsilẹ Rẹ, titi ti o fi de ori aarẹ, ati laakaye. 

VLI121 Asiri Ọlọhun l'ara awọn ẹda Rẹ ni ọrọ akọsilẹ 
-kadara-: 

Ọrọ pe asiri Ọlọhun ni ara awọn ẹda Rẹ ni akọsilẹ, mọ lori 
agban eyi ti o pamọ ninu akọsilẹ, tori pe ẹnikan kò mọ paapaa awọn 
nnkan yatọ si Ọlọhun, ati pe eniyan kò le e ri 1, gẹgẹ bii wi pe Ọlọhun 
si eniyan lọna, tabi O fi ọna mọ eniyan, O pa ni tabi O mu ni sẹmi, O 
kọ lati fun'ni, tabi O fun ni. Gẹgẹ bi Anabi "ki ikẹ ati ọla Ọlọhun o 
maa ba a' ti sọ pe: 

.Iebe 1 ( la al JJ SA 151) 
k Nigba ti a wọn ba sọ nipa akọsilẹ -kadara- ẹ yaa pa ẹnu mọ o? IMuslim 
l'o gbe e jadel. 

Sugbọn awọn agban akọsilẹ yoku, ati ọgbọn rẹ ti o ga, ati awọn 
ipele rẹ, ati awọn ipo rẹ, ati awọn oripa rẹ, o tọ pe ki a se alaye eleyii 
ati mimọ rẹ fun awọn eniyan, nitori pe ọkan ninu awọn origun igbagbọ 
eyi ti o yẹ ki a kọ nipa rẹ, ki a si mọ nipa rẹ ni akọsilẹ -kadara-. Gẹgẹ 
bi Ojisẹ Ọlọhun "ki ikẹ ati ọla Ọlọhun o maa ba a" ti sọ nigba ti o wi 
awọn origun igbagbọ-ododo fun Malaika Jibril, "ki ọla Ọlọhun o maa 


ba a" pe: 
.Ip-S si; 4 foo NI e bi cija pee JA )) 


k Jibril niyi, o wa ba yin lati kọ yin ni ẹsin yin 5? IMuslim l'o gbe e jadeJ. 

I131 Fifi akọsilẹ -kadara- se awijare: 

Ohun ti o pamọ ni imọ Ọlọhun t'O ga ti o ti siwaju nipa ohun ti 
yoo sẹlẹ, ẹnikan kò mọ ọn yatọ si I, ohun ti a se aimọkan nipa rẹ ni i se 
fun awọn ti a pa lasẹ jijọsin. Nitori naa kò si awijare kan fun ẹnikan 
ninu rẹ, ati pe kò tọ pe ki a fi isẹ silẹ ni ẹni ti o fi ẹyin ti ohun ti o ti 
siwaju ninu akọsilẹ Ọlọhun, tori pe akọsilẹ ki i se awijare fun ẹnikan 
lori Ọlọhun, tabi lori awọn ẹda Rẹ, iba si se pe o tọ fun ẹnikan pe ki o 
fi akọsile se awijare lori ohun ti n se ninu awọn aidara ni, a ki ba ti fi 
iya jẹ alabosi kan, a ki ba si ti pa ọsẹbọ kan, ati pe a kò ba ti gbe ofin 
ifiyajẹ-ẹlẹsẹ kan dide, bẹẹ ni ẹnikan ki ba ti ko ara ro nibi abosi. Eleyii 
wa ninu sise ibajẹ ninu ẹsin ati ni ile-aye eyi ti a mọ inira rẹ. 


-79- 


A o sọ fun ẹni ti n fi akọsilẹ se awijare pe: O kò ni imọ amọdaju 
kan pe o n bẹ ninu awọn ọmọ ọgba-idẹra -Al-Janna- tabi ninu awọn 
ọmọ ina, ati pe ti o ba se pe o ni amọdaju kan ni, a kò ba ti pa ọ lasẹ, a 
kò ba si ti kọ -nnkan kan- fun ọ, sugbọn maa sisẹ, Ọlọhun yoo fi ọ se 
kongẹ pe ki o jẹ ọkan ninu awọn ọmọ Al-Janna. 

Apa kan ninu awọn Sahaabe sọ nigba ti wọn gbọ awọn ẹgbawa- 
ọrọ nipa akọsilẹ pe: N kò ti jẹ ẹni ti o ni igbiyanju to bi mo ti se ni in 
nisinsinyi ri. Anabi "ki ikẹ ati ọla Ọlọhun o maa ba a" sọ nigba ti wọn 
bi i leere nipa sise awijare pẹlu akọsilẹ pe: Ẹ maa sisẹ, onikaluku ni a 
o se idẹkun fun, nitori ohun ti a da a fun. Nitori naa ẹni ti o ba jẹ ọkan 
ninu awọn oloriire, a o fi i se kongẹ lati se isẹ awọn oloriire, bẹẹ ni a o 
fi ẹni ti o jẹ ọkan ninu awọn oloriibu se kongẹ lati se isẹ awọn 
oloriibu. Lẹyin naa l'o wa ka: 


oe sp du a£asl aso a uakobù sa olu gael aa LÙ 
Ii aseejule aa A e oodl aiabka Ogu CoÔS a .igerela 


s Sugbọn ẹni ti n tọrẹ, ti o si n paya lỌlọhunjJ. Ti o si gba ohun ti o 
dara ju naa gbọ. A O fi i se kongẹ irọrun naa. Sugbọn ẹni ti o se ahun, 
ti o si ro pe oun to tan. Ti o si pe ohun ti o daju naa nirọ. A O fi oun se 
kongẹ inira naa ?? ISuuratul-Lail: 5-101. 

VLT41 Sise awọn ohun ti o jẹ okunfa: 


Ohun meji ni i maa n se eniyan: 

Nnkan ti ọgbọn IwuloJ ninu rẹ; ki o ma se ko agara nidi rẹ. 

Ati nnkan kan ti kò si ọgbọn kan Íti eniyan le da si iJ; ki o ma se 
bara jẹ nipa rẹ. 

Ọlọhun -mimọ ati giga ni fun Un- mọ nipa awọn adanwo siwaju 
ki wọn o to sẹlẹ, ki i si i se imọ t'O ni nipa wọn ni ohun ti o mu ki ẹni 
ti adanwo se naa o bọ si inu adanwo naa, sugbọn nse l'o sẹlẹ pẹlu 
awọn okunfa ti o rọ mọ sisẹlẹ rẹ, ti sisẹlẹ rẹ ba. jẹ nitori kikọlẹ eniyan, 
latari pipa awọn okunfa ati awọn ọna ti wọn maa sọ eniyan nibi sisubu 
sinu rẹ ti, ti ẹsin rẹ si pa a lasẹ pe ki o lo wọn, oun ni ẹni-ibawi lori 
kikọlẹ rẹ nipa sisọ ara rẹ, ati ailo awọn okunfa ti adamọ eyi ti yoo sọ ọ, 
sugbọn ti kò ba ni agbara lati ti adanwo yii, yoo jẹ ẹni ti o ni awawi. 

Nitori naa didi awọn okunfa mu kò tako akọsilẹ -kadara- ati 
igbẹkẹle Ọlọhun, koda ipin kan ni i ninu rẹ, sugbọn ti akọsilẹ ba ti sẹlẹ 
ọranyan ni ki a yọnu si 1, ki a si juwọ-jusẹ silẹ fun un, ki a si sẹri si idi 
ọrọ rẹ t'o ni: 


-80- 


(eô sus Us a ja8 ) 
kAkọsilẹ Ọlọhun Ini eyij ohun ti O si fẹ l'O se 5. Sugbọn ki o to di pe 
o sẹlẹ ọna ẹni ti a pa lasẹ ijọsin ni ki o di awọn okunfa ti o ba ofin - 
Sharia- mu mu, ati titi awọn akọsilẹ pẹlu awọn akọsilẹ. Awọn anabi di 
awọn okunfa ati ọna eyi ti yoo sọ wọn lọdọ ọta wọn mu, t'ohun ti pe 
ẹni ti a se iranlọwọ fun pẹlu isẹ Ọlọhun ati isọ lati ọdọ Ọlọhun ni wọn, 
Ojisẹ Ọlọhun "ki ikẹ ati ọla Ọlọhun o maa ba a , asiwaju awọn 
olugbẹkẹle Ọlọhun naa jẹ ẹni ti i maa n di awọn okunfa mu, t'ohun ti 
agbara igbẹkẹle rẹ si Oluwa rẹ. 

Ọlọhun t'O ga sọ pe: 


(aSoary lan A OJA ELI BU) sa a ope onerol wà lṣaely )) 
Re :dUo$i :,, 1 
KẸ pese ohun ti ẹ ba ni agbara rẹ silẹ de wọn ninu ohun-ija, ati ninu 


siso ẹsin mọlẹ, lati dẹruba awọn ọta Ọlọhun ati awọn ọta yIn o? ISuuratul- 
Anfaal: 601. Ọlọhun t'O ga tun sọ pe: 


Jy jy oge lg£y lẹSta O Iyiab YA Oyi y$SÔ ijen Sl ja 
De loguls ju.) £ o saso 


Oun ni Ẹni ti O se ilẹ fun yin ni irọrun, nitori naa ẹ maa rin ni awọn 
agbegbe rẹ, ki ẹ si maa jẹ ninu ẹ̀sẹ̀ rẹ. Ọdọ Rẹ si ni agbedide yin yoo 
jẹ? ISuuratul-Mulk: 151. 

Anabi "ki ikẹ ati ọla Ọlọhun o maa ba a. , sọ pe: 


ole o? pel ege JE Qy oosa e$u oye A JÌ TÍ; ge ẹgsall oe$li 
li o-—bò ij :( JE DO sọ j3 OU OJy eje yy ogu ojasely oôieiọ Li 
si; OCOa,sjl Joe po s) OP ojo si Ly AI ja8 : 86 SS, di S OLU 


k Olugbagbọ-ododo Iti o jẹj alagbara ni oore ju, Ọlọhun si fẹran rẹ ju 
olugbagbọ-ododo ti o lẹ lọ, sugbọn oore n bẹ ni ara onikaluku wọn. 
Maa gbiyanju lori ohun ti yoo se ọ lanfaani, ki o si maa wa iranlọwọ 
lọdọ Ọlọhun, ma si se ko aarẹ rara, ti nnkan kan ba wa se ọ, ma se sọ 
pe: Iba se pe mo ti se igbá ni, bai bai ni i ba ri; sugbọn nse ni ki o sọ 
pe: QADDARA -L-LAAHU WA MAA SHAA'"A FA'AL, "Akọọlẹ 
Ọlọhun -ni eleyii- ohun t'O si fẹ l'O se", tori pe nse ni IgbolohunlJ iba 
se pe maa n si isẹ esu silẹ 5 IMuslim l'o gbe e jadel. 


-SI- 


L151 Idajọ ẹni ti o tako akọsilẹ: 

Ẹnikẹni ti o ba tako akọsilẹ ti tako ipilẹ kan ninu awọn ipilẹ ofin 
-Sharia- o si ti se aigbagbọ pẹlu eleyii. Apa kan ninu awọn asiwaju 
rere -ki Ọlọhun o kẹ ẹ- sọ pe: Ẹ maa fi imọ ba awọn ti wọn tako 
akọsilẹ -Qadariyyah- se agbeyewo, nitori naa ti wọn ba tako o, wọn se 
aigbagbọ, ti wọn ba si gba a, a da wọn nija ni yun un. 

L161 Awọn eso nini igbagbọ si akọsilẹ: 

Nini igbagbọ si idajọ Ọlọhun ati akọsilẹ ni awọn eso daadaa kan, 
ati awọn oripa ti o dara, eyi ti yoo pada si ọdọ ijọ ati onikaluku pẹlu 
daadaa, ninu wọn ni: 

a- Wi pe a maa so eso orisirisi awọn ijọsin ti o dara ati awọn 
iroyin ẹyin, gẹgẹ bi sise afọmọ fun Ọlọhun, ati gbigbẹkẹle E, ati bibẹru 
Rẹ, ati irankan, ati riro ero rere si I, ati sise suuru ati agbara amumara, 
ati gbigbe ogun ti isọretinu, ati yiyọnu si Ọlọhun, ati sise Ọlọhun ni 
àáso pẹlu ọpẹ ati didunnu si oore Rẹ ati aanu Rẹ, ati titẹriba fun 
Ọlọhun, Ọba t'O ga t'O si gbọn-un-gbọn, ati fifi igberaga ati 
mo(ômotô silẹ. A tun maa so eso ninawo si awọn ọna rere, ni ti 
ifayabalẹ si Ọlọhun, ati akin ati igboya, ati ayo-ọkan, ati fifun ẹmi ẹni 
lọwọ, ati akolekan ti o ga, ati idurosinsin, ati igbiyanju ninu awọn 
nnkan, ati sise deedee ni asiko irọra ati isoro, ati bibọ lọwọ ilara, ati 
atako, ati gbigba awọn laakaye lọwọ awọn aforihun ati awọn irọ, ati 
isinmi ẹmi ati bibalẹ ọkan. 

b- Wi pe onigbagbọ si akọsilẹ yoo maa lọ ninu igbesi-aye rẹ lori 
ilana ti o dara, tori naa idẹra kò ni i mu un yọ ayọ pọrọ, bẹẹ ni kò ni i 
sọ ireti nu pẹlu adanwo, yoo si ni amọdaju pe ohun ti o sẹlẹ si i ninu 
inira, pẹlu akọsilẹ Ọlọhun l'o se sẹlẹ ni ti adanwo. Nitori naa kò ni i 
bara jẹ, sugbọn yoo maa se suuru, yoo si maa reti ẹsan lọdọ Ọlọhun. 

d- Wi pe a maa se isọ nibi awọn okunfa anu, ati atunbọtan 
buburu, nigba ti o se pe yoo maa bi iyanju gbogbo igba lori 
atidurodeedee, ati sise awọn ise rere lọpọlọpọ, ati jijinna si awọn ẹsẹ 
ati awọn ohun ti i maa n fa iparun. 

e- Wi pe a maa so eso idojukọ awọn isoro ati awọn ibẹru pẹlu 
ọkan ti o rinlẹ fun awọn olugbagbọ-ododo, ati amọdaju pipe, pẹlu sise 
awọn okunfa. 

Anabi "ki ikẹ ati ọla Ọlọhun o maa ba a" sọ pe: 


elu agtal OJ eja $sJ YI SU3 sejo ege aj alS osa OJ oya JÌ. e, Le )) 


.I— si; JCAJ lae Nfi ege el as 24 Ola caJ De Ola cjf A 


-82- 


k Iyalẹnu ni ọrọ olugbagbọ-ododo, dajudaju rere ni gbogbo ọrọ rẹ jẹ 
fun un, eleyii kò si si fun ẹnikan yatọ si olugbagbọ-ododo, bi idẹra ba 
ba a, yoo dupẹ, nitori naa yoo jẹ rere fun un, ti inira ba si se e, yoo se 
suuru, nitori naa yoo jẹ rere fun Un o? IMuslim l'o gbe e jadeJ. 


eee 


-83- 


Oju ewe 
Awọn origUn igbagbọỌ-O(OQ(UO.............o.ooeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeereeeeereeereeererereeer reee 3 
Origun kinni: Gbigba Ọlọhun t'o ga t'o si gbọn-un-gbọn gbọ lododoô6 
jo EE NL 6 
O Yẹ ki a maa se akiyesi awọn ohun ti n bọ wọnyi nigba ti a ba n fi 
awọn orukọ Ọlọhun ti O dara JU rimÌẹ.....................oeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeereeereee 9 
O si tun yẹ ki a maa se akiyesi awọn ohun t'o n bọ wọnyi nibi fifi 
awọn iroyin Ọlọhun rinlẹ: ...............ooeeeeeeeeeeeeeeeeeeereeereeeeeeeeeeeeeereeerereree 11 
Pipataki At-Tawhiid -Sise Ọlọhun ni ọkan ninu ijỌSIn-..................... 14 
Fifi ACTawhid rihlesi soku asessisisôessiasesrsdfeseb ed iha veeifrist eede se sire yorisi 14 
Atodijẹ At-Tawhiid ni As-Shirk -isẹbọ si ỌlọhuUn-.................ooeeeeeeee 15 
I2I Alaye nipa IJỌSIN: su asesi tA ARO ata e rev ke ssrr te f£reres seer EFE 16 
Ijọsin naa kò si le e dara titi ti yoo fi jẹ ohun ti a mọ sori ipilẹ meji... 16 
Isẹrusin ti o pe kò le e rinlẹ afi pẹlu nnkan meji....................eeeeeeeeeee 16 
I31 Awọn ẹri ati awijare sise Ọlọhun ni ọkan soso ninu ijọsin: ......... 18 
Origun keji: Nini igbagbọ-ododo si awọn Malaika .................oeeese 21 
BAw AAGO MOO n 21 
Ipo nini igbagbọ-ododo si awọn Malaika ninu ẹsin ati idajọ rẹ: ........ 21 
l21 Bi a oo ti ni igbagbọ si awọn Malaika .................ooeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee 22 
Ẹlẹẹkẹfa: Iwọ awọn Malaika lori awọn ọmọ Aadama....................... 28 
Eso nini igbagbọ-ododo si awọn Malaika: ..............oeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee 28 
Origun kẹta: Nini igbagbọ-ododo si aWỌn Tira..............ooeeeeeeeeeeeere 29 
IT11 Paapaa nini igbagbọ-ododo si aWỌn T'ira:..............oeleeeeeeeeeeeeeeeee 29 
(21 Idajọ gbigba awọn tira naa BDỌ: .............ooeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee 30 
I31 Bukaata awọn eniyan si awọn tira naa, ati Hikmah -ọgbọn- ti n bẹ 
ninu: Ṣisọ Wọn kalẹ: ahasduuyes titele edee near er keredi Eese 30 
I4IBi a o ti gba awọn tira naa gDỌ: .............ooeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee 31 
151 Gbigba awọn iroyin awọn tira ti O SIWajU naa: ............o.eeeeeeeeeeeeee 32 
I61 awọn tira ti o ti sanma wa eyi ti orukọ wọn wa ninu Al-Qur'aan ati 
Sunnaá/ rii asasusessteeecsiefrae seee ese eee i ae nee SEE AAYA SEE St 33 
Origun kẹrin: Nini igbagbọ-ododo si aWỌn OjiSẸ .............oeeeeeeeeerere 37 
TII Nini igbagbọ-ododo si AWỌN OJISẸ: ...........ooeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee 38 
II Paapaa jijẹ:atiabi! sassaihesesasrissohidkeelelfrikeersiek£sesafsrerisfttrA erii Aesdga 38 
(31 Hikmah -ọgbọn- ti o wa ninu riran aWỌn OJISẸ: ..............oeeeeeeeeeeee 38 
I41 Isẹ awọn ojisẹ "ki ọla Ọlọhun o maa ba 8! :.............oeeeeeeeeeeeeeeeeeee 40 
I151 Ẹsin gbogbo awọn anabi ni ISlam:................ooeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee 41 
I61 Eniyan abara ni awọn ojisẹ, WỌn kò mọ ikọkọỌ:..................ooeseeee 41 


-.84- 


I/I Sisô awọn OJISE Asasin efeseeeree ee ares kaa Yfreesb off seese Ie Yaa 42 


IS1 Onka awọn anabi ati awọn ojisẹ ati ẹni-ajulọ ju ninu wọn:.......... 43 
l9IAwọn Mu 'uji:ah lawọn ohun ti i ko'ni lagara ti o jẹ arisamiJ fun 
awọn anabi, "ki ọla Ọlọhun o maa ba WỌn....................eeeeeeeeeeeeeeeeeeeee 45 
T101 Nini igbagbọ si jijẹ anabi Anabi wa Muhammad, "ki ikẹ ati ọla 
Olohutro Haa ba 8 Ssosasaiassigefasasasa aore sd ate adaa ara eehedi arara eese risfatA raa 46 
Origun karun-un: Nini igbagbọ-ododo si ỌJỌ IkẹYID ................ooeee 53 
TII Nini igbagbọ SI ỌJỌ IkẹYyIn:.................oeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee 53 
l21 Bi a o ti ni igbagbọ si ỌJỌ IKẹyIn:................oeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee 56 
Origun kẹfa: Nini Igbagbọ-ododo si akọsilẹ -kadara- ...............oesee 71 
I11 Alaye akọsilẹ -kadara- ati pipataki nini igbagDbỌ Si 1: ..............o. 71 
I2l:AWọn ipele akọ$ilẹ:'. a seoesweeayeesersata aa Ae eu ye ssr seri Tev esa k eee 71 
lI31 Awọn ipin IDP€bUDU: .................ooeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeereeereeeeeeeeeeeeeeeeee 72 
I41 Adisọkan awọn asiwaju ÍIrereJ nipa akỌSIlẹ:..............oeeeeeeeeeeeeee 73 
lI51 Awọn i$ẹ AWỌN €nIy3anh:1:..............oeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeereeereeeeeeee reee reee re 74 
I61 Sise apapọ laarin dida ti Ọlọhun Ida awọn isẹJ ati isẹ eniyan: ..... 75 
U71 Ohun ti o jẹ ọranyan lori eniyan nipa akỌSIlẹ̀ .............ooeeeeeeeeeeeee 75 
ISI Yiyọnu si idajọ Ọlọhun ati akọSIlẹ̀: ..............oeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee 76 
l9l'Orisi' meji ni imọna: ss sese sieersekieserofty ese keke erse kaa sese reee n eu reee ehe 77 
T101 Orisi meji ni erongba ninu Tira Ọlọhun: ................eeoleeeeeeeeeeeee 77 
I111 Awọn okunfa ti wọn maa n ti akọsilẹ -kadara- danu: ................. 79 
WI121 Asiri Ọlọhun l'ara awọn ẹda Rẹ ni ọrọ akọsilẹ -kadara-: ........... 79 
ILI31 Fifi akọsilẹ -kadara- s€ aWijJar€:..............oeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee 79 
I114ISise awọn ohun ti O jẹ OkUnf3:.................oeleeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee 80 
T151 Idajọ ẹni ti o tako akỌSÍlẹ:................oeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee 82 
IT161 Awọn eso nini igbagbọ si akọỌSIÍẹ .............oeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee 82 
Wa NIA SI O O NR A A A A TA A A NEYI 84 
$ee 


-85- 


